PAS 


ANG MASAYANG BALITA 


Ang Kuwento ng Buhay at Mga Ginawa ni Jesus ayon kay Lucas 


xr 


PAUNANG SALITA 


ANG MASAYANG BALITA - Ang Kuwento ng Buhay at 
mga Ginawa ni Jesus ayon kay Lucas ay isang bagong salin na 
hango mula sa orihinal na wikang Griego (Textus Receptus). Ang 
saling ito'y batay sa tagalog na ginagamit sa pang-araw-araw na 
buhay ng mga Pilipino sa kasalukuyang panahon. 


Sana'y maliwanagan ka sa iyong matutunghayan at ang 
mga salitang iyong mababasa ay mangusap sa iyong buhay at 
magdulot ng kaligtasan sa iyong buong pagkatao. 


LISTAHAN NG MGA NILALAMAN 


LAYUNIN NG AKLAT NI LUCAS ......20 00nn a 7 
MASAYANG BALITA PARA KAY ZACARIAS AT ELISABET ......00000anananaaaasasansasaaaaaa 7 
Di NANIWALA SI ZACARIAS SA SINABI NG ANGHEL... 8 
NATUPAD ANG PANGAKO NG PANGINOON KAY ZACARIAS AT BUMISITA SI GABRIEL KAY 
MARIA BA Ba ANA AA BASIN NA AnG ANNA ANA Nganga AT na 8 
ANG PLANO NG DIYOS SA PAGSILANG NG KANYANG ANAK SA MUNDO ......00000s... 9 
NAGBISITA SI MARIA KAY ELISABET......1000222aana asana 9 
NAGLUWAL NG LALAKING SANGOL SI ELISABET SA KANYANG KATANDAAN ......... 10 
PROSPESIYA NI ZACARIAS......010aaaaanaaaas ana 11 
KAPANGANAKAN NI KRISTO ...msanaaaaaaaas anan 11 
NAGPAKITA ANG MGA ANGEL SA MGA PASTOR.....000022maaaaaasasassaaaaaas sanan 12 
DINALA ANG SANGGOL NA JESUS SA TEMPLO .....00000022aaaaaaasasassasssn 13 
PROPESIYA TUNGKOL KAY JESUS .......000 anna aaaaaa naaa 13 
LUMAKI SI JESUS NA PUNO NG KARUNUNGAN NG DIYOS u.....mmsnna nanana asana 14 
NANGUSAP ANG DIYOS KAY JUAN SA GITNA NG ILANG ......00000assasaaaaa sasa 15 
IPAMALAS ANG BUNGA NA KATUMBAS NG PAGSISISI uuasuausaasanaaaasaasasasasassasaaans 15 
IPINAHAYAG NI JUAN ANG PAGDATING NG KRISTO. ..1.2aaaaanaasasaasaaaaas sasa 16 
KINASIHAN SI JESUS NG ESPIRTUNG BANAL MATAPOS MAGPALUBLOB .............. 16 
TINUKSO NI SATANAS SI JESUS SA ILANG ......000000015aaaaaa nna 17 
TAGLAY NI JESUS ANG KAPANGYARIHAN NG ESPIRITU......00001 18 
PINUNA NI JESUS ANG PAGDUDUDA NG MADLA ....111002aa 18 
MAY TAGLAY NA KAPANGYARIHAN ANG MGA SALITA NI JESUS ....2.2200000000sssaaans 19 
NAGLINGKOD MATAPOS PAGALINGIN NG PANGINOON ......000msasassn 20 
TINAWAG NI JESUS SI SIMON PARA MANGISDA NG TAO u.mmmanananasasasaaasasaaaaans 20 
PINAGALING NI JESUS ANG KETONGIN .....1002 mamana 21 


PINAKITA NI JESUS NA SIYA ANG DIYOS NA NAGPAPATAWAD SA MGA KASALANAN NG 


MAHALIN ANG KAAWAY ....000000 ranas na aa 25 
HUWAG MANGHUSGA. nananana 26 
PAANO KILALANIN ANG TAO ulanan 26 
MATATAG ANG TAONG SUMUSUNOD SA SALITA NI KRISTO ....mmanananasasasasaaaaaaans 27 
PINAGALING NI JESUS ANG MAYSAKIT SA PAMAMGITAN NG SALITA .....0000002 saaan. 27 


PINALAYA NI JESUS ANG TAONG INAALIHAN NG MGA DEMONYO ...2.0200000saasauuus. 33 
GUMALING ANG BABAING DINUDUGO NG 12 TAON NANG MAHiPo NIYA SI Jesus34 
BINUHAY NI JESUS ANG ANAK NI JAIRO. 001 aa 35 
BINIGYAN NI JESUS ANG 12 MGA ALAGAD NG KAPANGYARIHAN AT AWTORIDAD. 36 
PINAKAIN NI JESUS ANG HIGIT SA 5,000 TAO GAMIT ANG LIMANG ISDA AT DALAWANG 


TINAPAY: 2050704003 ANGARA LANA GENRE 36 
ANG PAGHIHIRAP NG ANAK NG TAO AT NG MGA SASAMA SA KANYA ....2212222aaasa. 37 
NAKIPAGPULONG SI JESUS KINA MOISES AT ELIAS SA GITNA NG BUNDOK ........... 38 
PINAGALING NI JESUS ANG BATANG INAALIHAN NG DEMONYO .....000002maasasasasa 38 
SINO ANG PINAKADAKILA, c.r 39 
ANG ANAK NG TAO AY DUMATING DI PARA MANIRA NG BUHAY KUNDI PARA 

MAGLIGTAS a ANI GG DANG PABIKA TAKANG ANA MIRIDG LA anG 39 
IWAN MO ANG LAHAT AT SUMUNOD SA KANYA ....000000000000ananasasasasasasasasasasans 40 
PINAHAYO NI JESUS ANG 70 MGA ALAGAD u....0000000000ananasanasasasasasasasasasasasasans 40 
BUMAGSAK SI SATANAS PARANG KIDLAT ....000000000aaas 41 
SINO BA ANG AKING KAPWA? u..saaunaaaanansa nanasa 42 
Si MARTA AY BALISA SA PAGLILINGKOD ...111100rananananananananananananasanananan 43 
TINURO NI JESUS ANG PARAAN NG PANANALANGIN. ...110a saa 43 
SINIRAAN NG ILAN SI JESUS DAHIL SA HIMALANG GINAWA NIYA uu... ansnssssnaa 44 
NAPAPALAYAS SI JESUS NG DEMONYO GAMIT ANG DALIRI NG DIYOS ...........ss. 45 
MAPALAD ANG NAKIKINIG AT TUMUTUPAD SA SALITA NG DIYOS.....1122222amsasasans 45 
LIWANAG:O'LAGIM iBA TAI AN ANNA BATANG 46 
PINAGSABIHAN NI JESUS ANG LIKONG MGA PARISEO. .....000002naaanaasasaasaaaasasasasans 46 
PINAGSABIHAN NI JESUS ANG MGA MAMBABATAS TUNGKOL SA GAWAIN NILA..47 
SINO ANG DAPAT NA KATAKUTAN u..smunanananananananaananananananananansnan 48 


ANG MGA BUHOK SA ULO NIYO AY BILANG LAHAT .... 


MAKIPAGKASUNDO SA KAAWAY uususunananasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasana 52 
[MAGBAGO O MAPAHAMAK u..umunanananasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasana 52 
TAGPASIN ANG PUNONG DI NAGBUBUNGA uuusununanananasasasasasasasasasasasasasasasasana 53 
PINAGALING NI JESUS ANG MAYSAKIT SA ARAW NG PAMAMAHINGA .... cm na nunason 53 


ANG KAHARIAN NG DIYOS: MUSTASA AT LEBADURA.......0000022aaasas. 54 
SINO ANG MALILIGTAS? u..sauananaaaasanaaaaasasas ass .54 
Di NATINAG SI JESUS SA KABILA NG BANTA SA KANYANG BUHAY... ..55 
WALANG HUMPAY NA NAGPAPAGALING SI JESUS ........ 0a annanaaaaa asana 55 
TINURUAN NI JESUS ANG MGA PARISEO KUNG PAANO MAGPAKUMBABA .......... 56 
MAGBAHAGI NG PAGPAPALA SA MGA DUKHA......0111nasaaaa 56 
ISANG ENGRANDENG HAPUNAN ....000000 as 56 
IWANAN MO ANG LAHAT ALANG-ALANG KAY KRISTO ....mmmanaaaanaasasann 57 
INABOT NI JESUS ANG MGA LIGAW NA TUPA......000000raaaa san 58 
ANG ANAK NA LUMAYAS SA TAHANAN, PERO MULING NAGBALIK. .....10maaaaaaaasas 59 
ANG MATALINONG KATIWALA .. 2.20 nananana wawa wana 0G GGSS 60 
MAGLINGKOD SA PERA O SA DIYOS? .....aaaaanaaaasanananana 61 
PANGANGARAL NG KAHARIAN NG DIYOS u..maaaaaaaaaanansaaa 61 
SI LAZARO AT ANG MAYAMAN. ..2020na nanana wa wa wa na na n6 666G GG GS GS 61 
PATAWARIN ANG MGA NAGKAKASALA AT NAGSISISlu.....mumaaaananaaaaaaaa asana 62 
PANANALIG TULAD SA ISANG BINHl ul asana naaa 63 
PINAGALING NI JESUS ANG 10 KETONGIN, BUMALIK ANG ISA ....0000000002000500saaans 63 
ANG KAHARIAN NG DIYOS AY NASA KALOOBAN MO.....0000000naaaaaaaasasasanaraa 64 
ANG PAGBABALIK NG ANAK NG TAO. ..222020000000sasasaaa 64 
ANG MASAMANG HUKOM AT ANG BALO u.s nnaman 65 
NANALANGIN ANG PARISEO AT ANG ISANG MAKASALANAN ....222maaanaasasassasaans 65 
ILAPIT NATIN ANG MALILIIT NA BATA KAY JESUS ....11112222aaaasanansassaa sasa 66 
UTOS NI JESUS SA ISANG MAYAMANG PINUNO... 66 
BINANGGIT NI JESUS KUNG ANO ANG MANGYAYARI SA KANYA ....22200000000msaaaans 67 
PINAGALING NI JESUS ANG BULAG SA JERICO .......00000na nananana 67 
TINAWAG NI JESUS SI ZAQUEOQ......000002anausasaaaanasanawaasasaasasanaanasasssaasasnasassssana 68 
TALINGHAGA NG MGA ALIPING NAPAGKATIWALAAN NG YAMAN ....000005aaaasaaasas 68 
ANG PAGDATING NG HARI NG MGA JUDIOQ.....101100 nanaman 70 
INIYAKAN NI JESUS ANG LUNGSOD NG JERUSALEM. ...0212 2a aaaaasasansasassa sa 70 
NILINIS NI JESUS ANG TEMPLO ....22000000000000aaaa ns 71 


HINANAPAN SI JESUS NG LISENSYA SA MGA GAWAIN NIYA. asa 
TALINGHAGA NG UBASAN: BABALA SA MGA MASAMANG LIDER NG SIMBAHAN ..72 
NAGPADALA NG MGA ESPIYA KAY JESUS ANG MGA LIDER NG SIMBAHAN. T2 
DOKTRINA TUNGKOL SA PAGBANGON NG MGA NAMATAY. .13 
MAG-INGAT SA MGA SALBAHING MANGANGARA Lu... cunananaasnwswwananunaasassnsawaanns 74 
ANG BALONG NAGBIGAY NG MASAGANANG HANDOG SA HARAP NG DIYOS....... 74 


5 


MGA MANGYAYARI SA HINAHARAP .....0000000a anan anasasanasananasasasasasesesesesesesesesens 75 


DARATING ANG MGA PAG-UUSIG ......0000ananananananananasananananasasasasasasesesesesesens 75 
PANAHON NG PAGHIHIGANTI NG DIYOS .....000000000pananasanasasasasasasasasasasasesesesens 76 
PAGBABALIK NG ANAK NG TAO.....00000000 0a anan ananananasanananasasasasasasesesasesesesesesens 76 
MAGBANTAY. KAYO, ain KAIN RAR AA, 77 


SINANIBAN SI JUDAS NI SATANAS ... 


ITINATAG NI KRISTO ANG BAGONG TIPAN .... ..78 
ANG PINUNO AY HINDI HARI KUNDI LINGKOD.......... 78 
PINAHAYAG NI JESUS ANG PAGTALIKOD NI SIMON .....000000050 aasam 79 
NAGPUNTA SI JESUS SA BUNDOK NG OLIBO PARA MANALANGIN ....0005anaaaasasasans 79 
ANG HALIKINELUDAS 3103 GANI TATALAB EBA BANG 80 
ITINATWA NI PEDRO ANG PANGINOON . ...000000000aaananasasasasasasasasasasasasasasasasssans 80 
PINAHIRAPAN AT HINATULAN NILA SI JESUS ....11120rra 81 
NAGHAIN SILA KAY PILATO NG KASONG REBELYON LABAN KAY JESUS ..........ss.. 82 
NAGING MAGKAIBIGAN SI HERODES AT PILATO u.....umaaaansnna saaan 82 
GUSTONG PALAYAIN NI PILATO SI JESUS .......... sasa 83 
SINUNOD NI PILATO ANG MGA TAO HINDI ANG KANYANG SARILING KONSENSYA 83 
IPINAKO NILA SI JESUS KASAMA ANG DALAWANG KRIMINAL. .....00000sssasssssaa 84 
NAPUNIT ANG TABING NG TEMPLO u..saaanaaaasansasaaaaa ns 85 
HINILING NI JOSENG TAGA ARIMATEA KAY PILATO ANG KATAWAN NI JESUS ....... 85 
NABUHAY ANG PANGINOONG JESUS ....000000aaananaananasasasasasasasasasasasasasasasasasans 86 
NAGPAKITA ANG PANGINOON SA DALAWANG ALAGAD u.s 86 
BINUKSAN NG PANGINOON ANG KANILANG MGA MATA ....222.manaasasananaasasasasan 87 
NAGPAKITA ANG PANGINOON SA MGA ALAGAD .....2000000mamsasasan 88 
MGA HULING TAGUBILIN NI KRISTO SA MGA ALAGAD AT PAG-AKYAT NIYA SA LANGIT 
CA 88 
WAKAS Naa inn KANAN a na NLANG 89 
PERSONAL NA PANALANGIN . ..00000000aaa0an 06660606 NN 90 
PANGWAKAS NA'SALITA pan pa Kna MAA KABA DAN INIBA NAA A 90 


Layunin ng Aklat ni Lucas 


1Sa kabila na marami na ang nagsagawang bumuo 

ng maayos na salaysay tungkol sa mga bagay na 

nangyari, na lubos na pinaniniwalaan sa aming 

kalagitnaan, 2 ayon sa paraang ibinigay nila sa amin, 
nilang mula noong una ay naging mga saksi at mga katiwala ng 
Salita. 3 Minabuti ko rin po, yamang ganap ang aking kaunawaan 
sa lahat ng mga bagay na ito mula sa umpisa, na isulat sa inyo 
kung paano sila nangyari, kagalang-galang na Teofilo, a Upang 
lubusan niyong maunawaan ang katiyakan tungkol sa mga bagay 
na naituro na sa inyo. 


Masayang Balita Para Kay Zacarias at Flisabet 


5Sa panahon ni Herodes na hari ng Judea, may isang pari 
na nagngangalang Zacarias, mula sa organisasyon ni Abia. At ang 
asawa niya ay mula sa mga babaing anak ni Aaron, at ang 
pangalan nito ay Elisabet. 6 At parehas silang matuwid sa harap 
ng Diyos, walang bahid dungis na namumuhay ayon sa lahat ng 
mga kautusan at mga ordinansa ng Panginoon. 7 At wala silang 
naging anak dahil si Elisabet ay baog, at parehas na silang 
napaglipasan ng panahon. s Pero dumating ang panahon, habang 
naglilingkod siya bilang pari sa harap ng Diyos ayon sa 
pagkakatalaga ng organisasyon niya, s ayon sa nakatalagang 
serbisyo niya bilang pari, ang kanyang tungkulin ay ang 
magsunog ng insenso pagpasok sa loob ng templo ng Panginoon. 
to At ang buong taong bayan sa labas ay nananalangin sa oras ng 
insenso. 11 At nagpakita sa kaniya ang isang anghel ng Panginoon 
na nakatayo sa kanang bahagi ng altar ng insenso. 12 At nagulat 
si Zacarias ng makita /to at siya'y kinasihan ng takot. 13 Pero sinabi 
sa kaniya ng anghel, "Huwag kang matakot, Zacarias dahil dininig 
ang panalangin mo, at ang asawa mo na si Elisabet ay 
ipagbubuntis ka ng isang anak na lalake, at tatawagin mo ang 
pangalan niyang Juan. 14 At siya'y magiging kasiyahan sa iyo, at 
matinding kagalakan, samakatuwid marami ang magdiriwang 
dahil sa kanyang kapanganakan, 15 dahil magiging dakila siya sa 
paningin ng Panginoon, at hinding-hindi siya iinom ng katas ng 
ubas at alak. At pupuspusin siya ng Banal na Espiritu sa tiyan pa 
lang ng kanyang ina. 16 At marami sa mga anak ni Israel ang 
pababalikin niya sa Panginoon nilang Diyos. 17 At mauuna siya sa 


7 


harapan Niya sa espiritu at kapangyarihan ni Elias, para ibalik ang 
mga puso ng mga ama sa mga anak, at ang suwail sa 
karunungan ng matutuwid. Para ihanda sa Panginoon ang isang 
ganap na bayan. 


Di Naniwala si Zacarias sa Sinabi ng Anghel 


18 Pero sinabi ni Zacarias sa anghel na ito, "Batay sa anong 
paraan ko malalaman ito, dahil ako ay matanda na at ang asawa 
ko ay napaglipasan na ng panahon niya?" 19 At pagsagot ng 
anghel ay sinabi sa kanya, "Ako si Gabriel, na nakatayo sa 
harapan ng Diyos at ako'y pinadala para sabihin sa iyo at 
ianunsyo sa iyo ang masayang balitang ito. 20 At tignan mo, ika'y 
mapipipi at di makapagsasalita, hanggang sa araw na mangyari 
ang mga bagay na ito dahil sa hindi ka naniwala sa aking mga 
salita na magaganap sa kanilang kapanahunan." 21 At ang mga 
tao ay naghihintay kay Zacarias, at nagtaka sila sa tagal ng 
pananatili niya sa loob ng Templo. 22 Pero pagkalabas, hindi na 
siya makapagsalita sa kanila, at naunawaan nila na nakakita siya 
ng pangitain sa loob ng templo. At siya ay sumisenyas na lang sa 
kanila at tuluyan na siyang naging pipi. z3 At dumating ang 
panahon nang matapos na niya ang nakatakdang mga araw ng 
kanyang serbisyo, na umalis na siya papunta sa kanyang bahay. 


Natupad ang Pangako ng Panginoon kay Zacarias at 
Bumisita si Gabriel kay Maria 


2a Pero pagkatapos ng mga araw na iyon, nagdalang-tao 
si Elisabet na asawa niya at tinago niya ang kanyang sarili ng 
limang buwan. Sinabi niya, 2s "Ganito ako trinato ng Panginoon, 
sa panahon na pinagtuunan Niya ako ng pansin para tanggalin 
ang aking kahihiyan sa gitna ng madla." 26 At pagsapit ng ika- 
anim na buwan ang anghel na si Gabriel ay pinadala mula sa 
Diyos sa isang lungsod ng Galilee na ang pangalan ay Nazaret, 27 
sa isang babaing birhen na naikasal na sa lalaking nagngangalang 
Jose na mula sa angkan ni David. At ang pangalan ng babaing 
birhen ay Maria. 2s At pagpasok ng anghel sa kinaroroonan niya 
ay sinabi nito, "Masayang pagbati sa iyo, pinapaburang lubos! 
Ang Panginoon ay sumasa iyo! Pinagpala ka sa mga kababaihan!" 
29 Pero pagkakita niya ay nagulumihanan siya sa salita nito at 
pinag-isipan niya ng mabuti kung ano bang ibig sabihin ng 


8 


pagbating iyon. 3o At sinabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang 
matakot, Maria, dahil nakahanap ka ng pabor sa harap ng Diyos. 


Ang Plano ng Diyos sa Pagsilang ng Kanyang Anak sa 
Mundo 


31 At tignan mo, ika'y magbubuntis sa loob ng 
sinapupunan, at isisilang mo ang anak na lalake, at tatawagin mo 
ang pangalan Niyang Jesus. 32 Magiging dakila Siya, at tatawaging 
Anak ng Kataas-taasan at ipagkakaloob sa Kanya ng Panginoong 
Diyos ang trono ni David na Kanyang ama. 33 At maghahari Siya 
sa tahanan ni Jacob magpakailanman, at ang Kaharian Niya ay 
walang katapusan." 34 Pero sinabi ni Maria sa anghel, "Paano po 
ito mangyayari kung wala pa po akong karanasan sa isang 
lalake?" 3s At pagsagot ng anghel ay sinabi sa kanya, "Kakasihan 
ka ng Espiritung Banal at ang kapangyarihan ng Kataas-taasan 
ay babalot sa iyo, kaya naman ang banal na isisilang mo ay 
tatawaging Anak ng Diyos. 36 Tignan mo ngayon, ang kamag-anak 
mo ring si Elisabet, siya ay nagbubuntis na ng isang lalake sa 
kanyang katandaan, at ngayon ay ika-anim na buwan na niya na 
kung tawagi'y 'baog, '37 Dahil walang anumang bagay ang di 
kayang maganap kung galing sa Diyos." 38s Pero sinabi ni Maria, 
"Nakatingin po kayo sa aliping babae ng Panginoon. Mangyari po 
nawa sa akin ayon sa sinabi niyo." At umalis mula sa kanya ang 
anghel. 


Nagbisita si Maria kay Elisabet 


39 At pagbangon ni Maria sa loob ng mga araw na iyon ay 
dali-dali siyang nagpunta sa isang lungsod ng Juda sa gitna ng 
kaburulan. 40 At pumasok siya sa loob ng bahay ni Zacarias at 
bumati kay Elisabet. 41 At nangyari nang marinig ni Elisabet ang 
pagbati ni Maria, lumundag ang bata sa loob ng sinapupunan niya 
at napuspos si Elisabet ng Espiritung Banal. s2 At sumigaw siya ng 
may malakas na tinig at sinabi niya, "Pinagpala ka sa mga 
kababaihan, at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan. 43 At 
anung dahilan ko rito para bumusita sa akin ang ina ng Panginoon 
ko? 44 Dahil pagkarinig ng taynga ko sa tinig ng iyong pagbati, 
biglang lumukso sa galak ang bata sa loob ng sinapupunan ko. 45 
At mapalad ang nanalig dahil magkakaroon ng kaganapan ang 
mga sinabi sa kanya mula sa Panginoon." 46 At sinabi ni Maria, 


9 


"Ang kaluluwa ko ay niluluwalhati ang Panginoon, a47 at 
nagdiriwang ang espiritu ko sa harap ng Diyos na tagapagligtas 
ko! 4s Dahil nakita Niya ang mababang katayuan ng Kanyang 
babaing lingkod. Tignan mo, dahil simula ngayon, lahat ng 
henerasyon ay tatawagin akong mapalad. 4s Dahil Ang 
Makapangyarihan ay ginawan ako ng mga kagila-gilalas na mga 
bagay, at Banal ang pangalan Niya. so At ang kahabagan Niya ay 
para sa bawat henerasyon ng may takot sa Kanya. 51 Gumawa 
Siya ng makapangyarihan gamit ang braso Niya, Tinalo Niya ang 
mga mapagmataas sa kaisipan ng kanilang puso. 52 Ibinaba Niya 
mula sa mga trono ang mga makapangyarihan at inangat Niya 
ang mga mabababa ang katayuan. 53 Pinupuno Niya ng 
mabubuting bagay ang mga nagugutom, at pinauuwi Niya ng 
walang kadala-dala ang mga mayayaman. sa Tinulungan Niya si 
Israel na Kanyang lingkod bilang pag-alaala sa Kanyang 
kahabagan s5 ayon sa sinabi Niya sa ating mga ninuno, kay 
Abraham at sa kanyang mga binhi magpakailanman." 56 At 
nanatili si Maria sa bahay niya para samahan siya sa loob ng 
tatlong buwan pagtapos ay bumalik na ito papunta sa bahay nito. 


Nagluwal ng Lalaking Sangol si Elisabet sa Kanyang 
Katandaan 


57 Ngayon, dumating na ang takdang panahon para kay 
Elisabet na siya'y manganak, at nagsilang siya ng lalaking anak. 
58 At nabalitaan ng mga kapit-bahay at ng mga kamag-anak niya 
kung papaano pinaranas ng Panginoon ang laki ng Kanyang 
kahabagan sa kanya, at sila ay nagdiwang na kasama niya. ss At 
pagdating ng ika-8 araw ay dumating sila para tuliin ang bata at 
pinangalanan itong Zacarias gaya ng pangalan ng tatay niya. so 
Pero nang sumagot ang nanay niya ay sinabi nito, "Hindi, sa halip, 
Juan ang ipapangalan sa kanya." 61 At sinabi nila sa kanya na, 
"Wala pa sa lahat ng kamag-anak mo ang tinatawag sa ganyang 
pangalan!" 62 Kaya't nagpahiwatig sila ng katanungan sa ama niya 
kung ano ba sa tingin nito ang ipapangalan sa kanya. s63 At 
paghingi ng tablang masusulatan ay nagsulat ito na ang sabi, 
"Ang pangalan niya ay Juan." Kaya't nagtaka silang lahat. 64 At 
biglang nagbukas ang bibig niya at ang dila niya ay naging 
maayos! Kaya't nakapagsalita na siya habang nagpupuri sa Diyos. 
es At dumating ang takot sa lahat ng nakatira sa paligid nila, 
anupa't lahat ng mga bagay na ito ay naging usap-usapan sa 


10 


buong kaburulan ng Judea. 66 At lahat ng mga nakarinig ay 
napaisip sa kaibuturan ng kanilang mga puso habang sinasabi, 
"Ano kaya ang mangyayari sa batang ito?" At ang kamay ng 
Panginoon ay sumasakanya. 


Prospesiya ni Zacarias 


67 At si Zacarias na ama niya ay napuspos ng Espiritung 
Banal at nagpropesiya siya habang sinasabi, ss "Papurihan ang 
Panginoong Diyos ng Israel dahil nagbisita Siya at nagsagawa ng 
pagliligtas sa Kanyang bayan. s9 At nagtatag Siya para sa atin ng 
sungay ng kaligtasan sa loob ng tahanan ng Kanyang lingkod na 
si David, 70o ayon sa sinabi Niya sa pamamagitan ng bibig ng 
Kanyang mga banal na propeta mula pa sa pasimula ng daigdig: 
7 Kaligtasan mula sa ating mga kaaway, at mula sa kamay ng 
lahat ng namumuhi sa atin, 72 Upang isagawa ang kahabagan 
para sa ating mga ninuno, at alalahanin ang Kanyang banal na 
kontrata -73 ang sinumpaang panata Niya kay Abraham na ama 
natin: 7a Na matapos maligtas mula sa kamay ng ating mga 
kaaway ay ipagkaloob sa atin na maglingkod sa Kanya ng walang 
pangamba. 75s Nang may kabanalan at katuwiran sa Kanyang 
harapan, sa bawat araw ng ating buhay. 76 At ikaw naman, 
munting anak, ay tatawaging propeta ng Kataas-taasan dahil 
ika'y hahayo sa pupuntahan ng Panginoon, para ihanda ang mga 
daraanan Niya, 77 para magbigay sa Kanyang bayan ng kaalaman 
ng kaligatasan, sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan 
7s sa pamamagitan ng taos-pusong malasakit ng ating Diyos, 
kung saan binisita tayo ng Bukang-liwayway mula sa langit, 75 
para magbigay ng liwanag sa mga nasa gitna ng dilim, at 
nakaupo sa lilim ng kamatayan, para gabayan ang ating mga paa 
tungo sa landas ng kapayapaan." so Kaya't lumaki ang bata, at 
lumakas sa espiritu. At naroon siya sa gitna ng mga liblib na lugar 
hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. 


Kapanganakan ni Kristo 


1 At nangyari sa gitna ng mga panahong iyon, na 
lumabas ang panukala mula sa Emperador Augusto na 
dapat na magparehistro ang buong mundo. z Itong 


pagpaparehistro ay unang ginawa noong si Cirenio ay 
gobernador pa ng Siria. 3 At lahat ay nag-alisan para 


11 


magparehistro, bawat isa papunta sa sariling lungsod. 4 At 
umakyat din si Jose mula sa Galilee sa lungsod ng Nazaret, 
papunta ng Judea, sa lungsod ni David na kung tawagin ay 
Betlehem, (sa dahilan na siya ay nagmula sa angkan at pamilya 
ni David) 5 para magparehistro kasama ang kanyang pinakasalang 
asawa na si Maria na malapit nang manganak. s6 At nangyari 
habang sila ay nasa lugar na iyon na dinatnan na sila ng araw ng 
kanyang panganganak. 7 At iniluwal niya ang kanyang anak na 
panganay, at binalot niya ito ng damit pang sanggol, at inilagay 
Siya sa loob ng sabsaban dahil wala nang lugar para sa kanila sa 
loob ng hotel. 


Nagpakita ang mga Angel sa mga Pastor 


sAt sa loob ng lalawigan ding iyon ay may mga pastor na 
nakatira sa kabukiran, at nagbabantay sa kanilang kawan sa gabi. 
3 At biglang may anghel ng Panginoon ang tumayo sa tabi nila, 
at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagniningning sa palibot 
nila anupa't sila ay natakot ng sobra-sobra. 10 At sinabi ng anghel 
sa kanila, "Huwag kayong matakot dahil, tignan n/yo, inaanunsyo 
ko sa inyo ang balita ng matinding kasiyahan na siyang para sa 
lahat ng bansa. 11 Dahil isinilang sa inyo sa araw na ito, sa lungsod 
ni David, ang tagapagligtas na siyang Kristong Panginoon. 12 At 
ito ang inyong palatandaan, matatagpuan niyo ang sanggol na 
nakabalot ng damit pang sanggol, na nakahiga sa loob ng 
sabsaban." 13 At biglang nagpakita kasama ng anghel ang 
sangkatutak na hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos at sinasabi, 
14 "Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at kapayapaan sa ibabaw ng 
daigdig! Kagandahang-loob para sa mga tao!" 15 At nangyari, 
habang paalis mula sa kanila ang mga anghel papunta sa langit 
na sinabi sa isa't isa ng mga taong pastor, "Lumakad tayo agad 
hanggang sa Betlehem at tignan natin itong bagay na nangyari 
na ipinaalam sa atin ng Panginoon!" 16 At nagmamadali silang 
nagpunta doon at natagpuan nila parehas si Maria at si Jose, 
kasama ang sanggol na nakahiga sa loob ng sabsaban. 17 Pero 
nang makita ay ipinamalita nila ang patungkol sa mensahe na 
sinabi sa kanila tungkol sa Batang ito. 18 At lahat ng mga nakarinig 
ay namangha tungkol sa mga bagay na sinabi ng mga pastor sa 
kanila. 19 Pero itinago ni Maria ang lahat ng mga bagay na ito 
habang pinagninilay-nilayan ang mga ito sa loob ng kanyang 
puso. 20 At bumalik ang mga pastor na niluluwalhati at pinupuri 


12 


ang Diyos dahil sa lahat ng narinig at nakita nila ayon sa sinabi 
sa kanila. 


Dinala ang Sanggol na Jesus sa Templo 


a1 At nang matapos ang ika-8 araw ay tinuli na ang bata, at ang 
pangalan Niya ay tinawag na Jesus, ang pangalang ibinigay sa 
pamamagitan ng angel bago pa Siya ipagbuntis sa loob ng 
sinapupunan. 22 At nang matapos ang mga araw ng paglilinis nila 
ayon sa Batas ni Moises, dinala nila Siya sa Jerusalem para 
maitalaga sa Panginoon, 23 (ayon sa isinulat sa Batas ng 
Panginoon na "Bawat lalaking magbukas sa sinapupunan ay 
tatawaging 'Tinalaga sa Panginoon'), 2a At para magbigay ng 
handog na hayop ayon sa binangit sa Batas ng Panginoon, "Isang 
pares ng kalapating batu-bato, o dalawang inakay na kalapati." 
25 At pansinin mo, may isang lalaki sa Jerusalem na ang pangalan 
ay Simeon. At ang taong ito'y matuwid, at maka-Diyos. Nag- 
aantay siya sa pagdating ng Kaginhawahan ng Israel, at ang 
Espiritung Banal ay sumasa kanya. 26 At ipinahayag sa kanya sa 
pamamagitan ng Espiritung Banal na hindi niya makikita ang 
kamatayan maliban sa makita niya muna ang Kristo ng Panginoon. 
27 At pumunta siya sa loob ng templo sa patnubay ng Espiritu. 
Dinala rin ng mga magulang sa loob ang sanggol na Jesus para 
gawin nila ang naaayon sa tradisyon ng Batas patungkol sa Kanya. 


Propesiya Tungkol Kay Jesus 


2s At kinarga niya ang Bata sa gitna ng mga bisig niya, sabay 
pinuri ang Diyos at sinabi, 29 "Panginoon, pinapalaya Niyo napo 
ngayon ng may kapayapaan ang alipin Niyo gaya ng sinabi Niyo, 
3o dahil nakita na ng mga mata ko ang pagliligtas Miyo 31 na 
inihanda Niyo sa harapan ng lahat ng tao. 32 Isang liwanag para 
sa kaliwanagan ng mga paganong bansa, at kaluwalhatian sa 
Inyong bayang Israel. 33 At nagtataka sina Jose at ang Kanyang 
ina dahil sa mga bagay na sinasabi patungkol sa Kanya. 34 Tapos, 
binasbasan sila ni Simeon at sinabi niya kay Maria na ina ng Bata, 
"Tignan mo, ang batang ito ay itinakda para sa pagbagsak at 
pagbangon ng marami sa gitna ng Israel, at para maging 
senyales na tutuligsain, 35 (At sa iyo, isang espada ang tatagos rin 
sa iyong kaluluwa,) nang sa ganun ay malantad ang iniisip ng 
maraming puso. 36 At nandoon si Ana na isang propeta, anak na 


13 


babae ni Fanuel, mula sa angkan ni Aser. Siya'y ubod na ng tanda. 
Matapos ang kanyang pagkadalaga, pitong taon /ang siyang 
namuhay kapiling ang asawa. 37 At halos 84 na taon siyang biyuda 
na di umaalis mula sa templo, naglilingkod ng may pag-aayuno 
at pananalangin sa gabi at araw. 3s Dumating rin siya nang oras 
ding iyon, nagpasalamat sa Panginoon, at nagsalita patungkol sa 
Kanya sa lahat ng mga umaasa sa katuparan ng kaligtasan sa 
loob ng Jerusalem. 395 At nang magampanan na nila ang lahat ng 
naaayon sa Batas ng Panginoon, bumalik sila papunta sa Galilee, 
papasok sa Nazareth na kanilang lungsod. 


Lumaki si Jesus na Puno ng Karunungan ng Diyos 


4o Lumaki rin ang bata, at naging matatag sa espiritu, puno ng 
karunungan at ang pabor ng Diyos ay sumasa Kanya. 41 At ang 
Kanyang mga magulang ay nagpupunta kada taon sa Jerusalem 
sa Pista ng Paskua. 42 At nang Siya'y 12 taong gulang na, umakyat 
sila sa Jerusalem ayon sa kaugalian ng pista. 43 At nang matapos 
na ang itinakdang mga araw, habang pauwi na sila, naiwan ang 
batang Jesus sa Jerusalem pero hindi iyon alam ni Jose at ng 
Kanyang ina. 44 At sa pag-aakalang kasama /ang Siya sa grupo, 
umalis sila para maglakbay sa buong maghapon. Pagtapos ay 
hinanap na nila Siya sa piling ng mga kamag-anak at sa piling ng 
mga kakilala nila. as Pero nang di nila Siya matagpuan, bumalik 
sila sa Jerusalem para hanapin Siya. 46 At nangyari, pagkalipas ng 
tatlong araw, na natagpuan nila Siya sa loob ng templo na 
nakaupo sa kalagitnaan ng mga tagapagturo. Siya'y parehong 
nakikinig sa kanila at nagtatanong sa kanila. 47 At lahat ng mga 
nakikinig sa Kanya ay nagulat dahil sa kaalaman at sa mga sagot 
Niya. 4s At di sila makapaniwala nang makita Siya, at sinabi ng 
nanay Niya sa Kanya, "Anak, bakit Mo naman kami trinato ng 
ganito? Tignan Mo, sobrang nahirapan kami ng tatay Mo sa 
paghahanap sa Iyo!" 49 At sinabi Niya sa harap nila, "Bakit naman 
po dahil dyan ay hinahanap niyo Ako? Di niyo po ba alam na 
kailangan Kong daluhan ang mga bagay na patungko/ sa Aking 
Ama?" so Pero di nila naintindihan ang salitang sinabi Niya sa 
kanila. 51 Kaya't bumaba Siya kasama nila, at umuwi sa Nazaret. 
At Siya'y nagpapasakop sa kanila. Samantala, tinatandaan ng 
Kanyang ina ang lahat ng mga bagay na ito sa loob ng kanyang 
puso. 52 At si Jesus ay patuloy na lumaki ang pangangatawan, at 


14 


patuloy na lumago sa karunungan, at sa pabor ng Diyos at ng 
mga tao. 


Nangusap ang Diyos kay Juan sa Gitna ng Ilang 


1 Ngayon, sa ika-15 taon ng pamumuno ni Emperador 

Tiberio, nang si Pontio Pilato ay gobernador ng Judea, 

at si Herodes naman ay gobernador ng Galilee, 

gayundin, nang ang kapatid niyang si Felipe ay 

gobernador sa Iturea, at sa rehiyon ng Traconite, at si 
Lysanias ay gobernador sa Abilinia, 2 habang si Annas at Caiafas 
naman ang mga pangulo ng kaparian, dumating ang Salita ng 
Diyos kay Juan na anak ni Zacarias sa gitna ng ilang. 3 At 
nagpunta siya sa lahat ng mga lalawigang pumapalibot sa Jordan, 
na nagpoproklama patungko/ sa Lublob ng Pagbabalik-loob para 
sa kapatawaran ng mga kasalanan. 4 Ayon sa nasusulat sa aklat 
ng mga salita ng propeta Isaias, sinasabi, "Ang tinig ng isang 
sumisigaw sa gitna ng ilang, 'Ihanda niyo ang daraanan ng 
Panginoon. Gawin niyong tuwid ang lalakaran Niya. 5s Bawat 
lambak ay tatabunan, at bawat bundok at burol ay papatagin, at 
ang baluktot ay magiging tuwid, pati ang lubak-lubak na mga 
kalsada, mapapantay, sat lahat ng tao ay makikita ang kaligtasan 
ng Diyos. " 


Ipamalas ang Bunga na Katumbas ng Pagsisisi 


7 Kaya't sinabi niya sa mga taong dumarating para 
magpalublob sa kanya, "Mga anak ng ahas! Sino ang nagbabala 
sa inyo na tumakas mula sa poot na darating? 8s Dapat niyong 
ipamalas ang mga bunga na katumbas ng pagsisisi, at huwag 
niyong simulang sabihin sa mga sarili niyo, 'Ama namin si 
Abraham! "Dahil sinasabi ko sa inyo na kaya ng Diyos magpalaki 
ng mga anak ni Abraham mula sa mga batong ito! s At ngayon 
din ay nakatutok na ang palakol malapit sa ugat ng mga 
punongkahoy. Kaya naman, kada puno na hindi namumunga ng 
maganda ay pinuputol at hinahagis sa gitna ng apoy." 10 At 
tinanong siya ng mga tao na nagsabing, "Ano po ngayon ang 
gagawin namin?" 11 At pagsagot ay sinabi niya sa kanila, 
"Magbahagi ang may dalawang damit sa kanya na wala, at ganito 
rin ang gawin nang may higit sa sapat na pagkain." 12 At may 
dumating rin na mga kolektor ng buwis para magpalublob at 


15 


sinabi nila sa kanya, "Guro, ano po ang gagawin namin?" 13 At 
itong sinabi niya sa harap nila, "Huwag kayong mangolekta ng 
higit pa mula sa inutos sa inyo." 14 At pilit din siyang hiningan ng 
sagot ng mga pulis na nagsabing, "At kami? Ano ang gagawin 
namin?" At sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong manakot, o 
mag-akusa ng di totoo sa sinuman, at makuntento kayo sa mga 
sahod niyo." 


Ipinahayag ni Juan ang Pagdating ng Kristo 


15 At habang umaasa ang mga tao at lahat ay nagtatanong sa 
loob ng mga puso nila patungkol kay Juan kung siya na nga ba 
ang Kristo o hindi, 16s sumagot si Juan at sinabi sa kanilang lahat, 
"Totoo ngang inilulublob ko kayo gamit ang tubig, pero parating 
na ang mas makapangyarihan sa akin, at hindi ako karapatdapat 
magtanggal ng sintas ng sandalyas Niya. Ilulublob Niya kayo sa 
loob ng Espiritung Banal at apoy. 17 Kung saan ang kalaykay ay 
makikita sa kamay Niya, at susuyurin Niya nang mabuti ang 
giikan Niya. Pagkatapos ay titipunin Niya ang trigo sa loob ng 
kamalig Niya, pero ang ipa ay susunugin Niya sa apoy na di 
namamatay." 1 Kaya naman, sa pamamagitan ng marami pang 
ibang pangungusap, ay ipinahayag niya ang Masayang Balita sa 
mga tao. 19 Pero si Herodes na gobernador, nang mapagsabihan 
niya ito tungkol kay Herodias na asawa ng kapatid niyang si 
Felipe, at patungkol sa lahat ng mga kasamaang nagawa ni 
Herodes, 2o (idinagdag pa niya bukod pa sa lahat ng ito), na 
ipinakulong niya si Juan sa loob ng bilangguan. 


Kinasihan si Jesus ng Espirtung Banal Matapos 
Magpalublob 


21At nang ang lahat ng mga tao ay makapagpalublob, dumating 
ang panahon na si Jesus din ay nagpalublob, at habang 
nananalangin, nagbukas ang langit, 22 pagtapos ay bumaba sa 
Kanya ang Espiritung Banal sa pisikal na katawan na ang hugis 
ay tulad sa isang kalapati, at may tinig mula sa langit ang 
nagsalita, "Ikaw ang Anak Kong minamahal. sa Jyo Ako lubos na 
nasisiyahan." 23 At si Jesus mismo ay kakatungtong palang ng 
edad na 30, na Siyang itinuring na anak ni Jose, na anak ni Heli, 
2a na anak ni Matat, na anak ni Levi, na anak ni Melkai, na anak 
ni Jana, na anak ni Jose, 25 na anak ni Matatias, na anak ni Amos, 


16 


na anak ni Nahum, na anak ni Esli, na anak ni Nagai, 26 na anak 
ni Ma-at, na anak ni Matatias, na anak ni Shimei, na anak ni Jose, 

na anak ni Juda, 27 na anak ni Johanan, na anak ni Resa, na anak 
ni Zorobabel, na anak ni Salatiel, na anak ni Neri, 2s na anak ni 

Melkai, na anak ni Adi, na anak ni Kosam, na anak ni Elmodam, 

na anak ni Er, 29 na anak ni Jose, na anak ni Eliezer, na anak ni 

Jorim, na anak ni Matat, na anak ni Levi, 3o na anak ni Simeon, na 
anak ni Juda, na anak ni Jose, na anak ni Jonan, na anak ni 

Fliakim, 31 na anak ni Melea, na anak ni Menan, na anak ni Matata, 

na anak ni Nathan, na anak ni David, 32 na anak ni Jesse, na anak 
ni Obed, na anakni Boaz, na anak ni Salmon, na anak ni Naason, 

3s Na anak ni Aminadab, na anak ni Aram, na anak ni Esrom, na 
anak ni Fares, na anak ni Juda, 3a na anak ni Jacob, na anak ni 

Isaac, na anak ni Abraham, na anak ni Terah, na anak ni Nahor, 

35 na anak ni Serug, na anak ni Reu, na anak ni Peleg, na anak ni 

Heber, na anak ni Shelah, 36 na anak ni Cainan, na anak ni Arfaxad, 
na anak ni Shem, na anak ni Noah, na anak ni Lamek, 37 na anak 
ni Metusela, na anak ni Enoc, na anak ni Jared, na anak ni 

Mahalalel, na anak ni Kenan, 3s na anak ni Enos, na anak ni Seth, 

na anak ni Adan, na anak ng Diyos. 


Tinukso ni Satanas si Jesus sa Ilang 


1At puspos ng Espiritung Banal, umalis si Jesus mula sa 

Jordan at lumakad Siyang ginagabayan ng Espiritu 

papunta sa ilang, 2 kung saan ay tinukso Siya ng diyablo 

sa loob ng 40 araw. Pero wala Siyang anumang kinain 

sa loob ng mga araw na iyon, at makalipas ng panahong 
ito ay nagutom Siya. 3 At sinabi sa Kanya ng diyablo, "Kung Ikaw 
nga ang Anak ng Diyos, sabihin mo sa batong ito na maging 
tinapay." 4 At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, "Nasusulat na 
di lamang sa pamamagitan ng tinapay mabubuhay ang tao, kundi 
sa bawat salita ng Diyos." 5s At inakay Siya ng diyablo papunta sa 
isang mataas na bundok kung saan ay ipinakita niya sa Kanya sa 
isang iglap ang lahat ng kaharian sa buong mundo. sAt sinabi sa 
Kanya ng diyablo, "Ibibigay ko sa [Iyo ang lahat ng 
kapangyarihang ito, pati na ang kanilang kaningningan dahil 
ibinigay ito sa akin, at ibinibigay ko ito kanino ko man gusto. 7 
Kaya't kung luluhod ka sa harapan ko, lahat ng ito'y mapapa sa 
Iyo." s At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, "Lumayas ka sa 
harapan Ko, Satanas! Dahil nasusulat, 'Sasambahin mo ang 


17 


Panginoon mong Diyos, at Siya lamang ang paglilingkuran mo." 
At Siya'y pinapunta niya sa Jerusalem, at pinatayo Siya sa tuktok 
ng templo, at sinabi sa Kanya, "Kung Ikaw nga ang Anak ng Diyos, 
tumalaon Ka mula riyan 10 dahil nasusulat na 'Uutusan Niya ang 
mga anghel Niya alang-alang sa Iyo para bantayan Kang mabuti, 
11sapagkat kakargahin Ka nila sa ibabaw ng kanilang mga kamay, 
kundi ay baka matisod ang paa Mo sa bato. '12 At pagsagot ay 
sinabi sa kanya ni Jesus na, "Ito ang sinabi, 'Huwag mong 
susubukan ang Panginoon mong Diyos. " 13 At nang matapos ang 
diyablo sa lahat ng panunukso, iniwanan Siya nito sa loob ng 
maiksing panahon. 


Taglay ni Jesus ang Kapangyarihan ng Espiritu 


14 At nagbalik si Jesus papunta sa Galilee taglay ang 
kapangyarihan ng Espiritu, at kumalat ang balita tungkol sa 
Kanya sa lahat ng lugar sa palibot. 15 At nagtuturo Siya sa loob ng 
kanilang mga simbahan na pinupuri ng lahat. 16 Samantala, 
pumunta Siya sa loob ng Nazaret kung saan Siya pinalaki. At gaya 
ng kinaugalian Niya, pumasok Siya sa loob ng simbahan sa 
kalagitnaan ng Araw ng Pamamahinga at tumayo Siya para 
magbasa. 17 At inabot sa Kanya ang Biblia ng propeta Isaias. At 
nang buklatin Niya ang Biblia ay natagpuan Niya ang parte kung 
saan ito ang nakasulat, 18s "Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa 
Akin, na Siyang nagbigay kapangyarihan sa Akin para iproklama 
ang Masayang Balita sa mahihirap. Pinadala Niya Ako para 
pagalingin ang mga nadurog na puso, para ipahayag sa mga 
bilanggo ang kalayaan at sa mga bulag, ang panunumbalik ng 
paningin, para palayain ang mga sugatan sa pamamagitan ng 
pagpapatawad, 18 para iproklama ang katanggap-tanggap na taon 
ng Panginoon. "20 At pagsara ng Biblia ay binalik /yon sa katiwala, 
sabay upo. At ang mga mata ng lahat ng nasa loob ng simbahan 
ay nakatitig sa Kanya. 21 At sinimulan Niyang sabihin sa kanila na, 
"Sa araw na ito ay natupad ang Kasulatang ito na inyong narinig.” 


Pinuna ni Jesus ang Pagdududa ng Madla 


22At lahat ay nagpapatotoo sa Kanya at namamangha tungkol sa 
mga magagandang salita na lumalabas mula sa bibig Niya. At 
sinabi nila, "Hindi ba't ito ang anak ni Jose?" 23 At sinabi Niya sa 
kanila, "Siguradong sasabihin niyo sa Akin ang kasabihang ito, 


18 


'Dok, gamutin mo naman ang sarili Mo. Anumang nabalitaan 
naming nangyari sa gitna ng Capernaum ay gawin Mo rin dito sa 
gitna ng lungsod Mo. " 24 At sinabi Niya, "Sinasabi Ko sa inyo ang 
totoo, na walang propeta ang katanggap-tanggap sa loob ng 
kanyang lalawigan. 25s Pero sa totoo lang, sinasabi Ko sa inyo, 
maraming mga babaing balo ang nakatira sa Israel na namuhay 
sa panahon ni Elias, nang ang langit ay magsara ng tatlong taon 
at anim na buwan, nang magkaroon ng matinding taggutom sa 
buong kalupaan. 26 Pero hindi ipinadala sa kanino man sa kanila 
si Elias kundi sa Sarepta sa Sidon, sa isang babaing balo. 27 
Marami ding mga ketongin ang nakatira sa Israel na nandoon sa 
panahon ng propetang Eliseo, pero wala sa kanila ang nalinis 
maliban kay Naaman na taga Syria." 2s At napuno ng galit ang 
lahat ng mga nasa loob ng simbahan nang marinig ang mga ito. 
29 At pagtayo ay kinaladkad nila Siya palabas ng lungsod at dinala 
nila Siya hanggang sa dulo ng burol kung saan itinayo ang 
kanilang lungsod, para itulak Siya pababa. 3o Pero nang makalusot 
Siya sa kalagitnaan nila ay umalis na Siya. 


May Taglay na Kapangyarihan ang mga Salita ni 
Jesus 


31 Pagkatapos ay bumaba Siya papuntang Capernaum, 
isang lungsod sa Galilee, at Siya ay nagtuturo sa kanila tuwing 
Araw ng Pamamahinga. 32 At namangha sila sa pagtuturo Niya 
dahil may kasamang kapangyarihan ang salita Niya. 33 At may 
isang lalake sa loob ng simbahan na inaalihan ng espiritu, isang 
demonyo ng karumihan, at pagsigaw nito gamit ang malaking 
boses, 34 ay sinabi, "Arrgh! Anung pakialam Mo sa amin, Jesus na 
Nazareno? Dumating Ka ba para tapusin na kami? Kilala ko kung 
sino Ka. Ikaw ang Banal ng Diyos!" 35 At sinaway siya ni Jesus 
sabay sabi, "Tumahimik ka at lumabas ka mula sa kanya!" 
Pagkatapos ihagis ng demonyo ang lalake sa kalagitnaan nila, 
lumabas ito mula sa kanya nang di siya nasaktan. 36 At tinamaan 
ng pagkamangha ang lahat tapos ay kinausap nila ang isa't isa 
sabay sinabi, "Anung klaseng salita ito? Sapagkat inuutusan Niya 
ang mga maruruming espiritu ng may awtoridad at 
kapangyarihan at lumalabas sila!" 37 At kumalat ang balita tungkol 
sa Kanya sa bawat lugar sa paligid. 


19 


Naglingkod Matapos Pagalingin ng Panginoon 


38 At pag-alis mula sa simbahan ay pumasok Siya sa loob ng 
bahay ni Simon. At ang biyenang babae ni Simon ay 
pinahihirapan ng matinding lagnat at nakiusap sila sa Kanya 
tungkol dito. 3s At pagtayo sa tapat nito ay pinagsabihan Niya ang 
lagnat, at umalis ito sa kanya. At agad itong tumayo para 
paglingkuran sila. so At nang papalubog na ang araw, dinala nila 
sa Kanya silang lahat na may iba't ibang sakit na nararamdaman 
gaano man karami. At nang ipatong ang kamay sa bawat isa sa 
kanila ay pinagaling Niya sila. s1 At lumalabas rin ang mga 
demonio mula sa marami na sumisigaw pa at nagsasabing, "Ikaw 
ang Kristo, ang Anak ng Diyos!" At pag sinasaway ay di Niya 
hinayaang makapagsalita ang mga ito dahil alam nila na Siya ang 
Kristo. a2 At pagsikat ng araw, umalis na Siya papunta sa isang 
liblib na lugar at hinanap Siya ng mga tao. At nagpunta sila 
palapit sa Kanya at Siya ay pinigilan nila para huwag nang umalis 
mula sa kanila. 43 Pero nagsabi Siya sa kanila na, "Kinakailangan 
Ko ring iproklama ang Masayang Balita ng Kaharian ng Diyos sa 
iba pang mga lungsod sapagkat ito ang dahilan kaya Ako ay 
ipinadala." 4a At nagpoproklama Siya sa loob ng mga simbahan ng 
Galilee. 


Tinawag ni Jesus si Simon para Mangisda ng Tao 


1At nangyari, na habang dinudumog Siya ng mga tao 
para makinig ng salita ng Diyos, Siya naman ay tumayo 
sa tabi ng lawa ng Genesaret. 2 At may nakita Siyang 
dalawang bangkang nakapuwesto sa gilid ng lawa, pero 
ang mga mangingisda ay malayo na sa mga ito, at 
naglilinis ng mga lambat. 3 At pagsakay Niya sa loob ng isa sa 
mga bangka na pag-aari ni Simon ay pinakiusapan Niya itong 
umusog ng kaunti papalayo sa lupa. At pag-upo ay tinuruan Niya 
ang mga tao mula sa bangka. 4 At nang matapos na Siyang 
magsalita ay sinabi Niya kay Simon, "Pumalaot ka papunta sa 
malalim at ihulog niyo ang mga lambat niyo para makapanghuli." 
s At pagsagot ni Simon ay sinabi nito sa Kanya, "Bossing, 
nagpagod na po kami nang buong gabi na walang nakukuha, 
pero dahi/ sa sinabi Niyo po ay ihuhulog ko ang lambat." 6 
Matapos itong magawa ay nakahuli sila ng napakalaking bilang 
ng mga isda, anupa t napupunit na ang lambat nila. 7 At kumaway 


20 


sila sa mga kasamahan na nasa kabilang bangka para pumunta 
at tulungan sila. Dumating nga ang mga ito at napuno nila ang 
parehas na bangka hanggang sa halos lumubog na sila. s At nang 
makita /to ni Simon Pedro, dumapa siya sa paanan ni Jesus 
habang sinasabi, "Lumayo po Kayo sa akin dahil ako po, 
Panginoon, ay isang makasalanang tao!" s Tinamaan kasi siya ng 
matinding pagkamangha pati na ang lahat ng kasama niya dahil 
sa huli ng mga isda na nakuha nila. 10 At gayundin sina Tyago at 
si Juan, mga lalaking anak ni Zebedeo, na kasamahan sa negosyo 
ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. 
Simula ngayon, manghuhuli ka na ng mga tao." 11 At pagkadaong 
ng mga bangka sa ibabaw ng lupa, iniwan nila ang lahat at 
sumama sa Kanya. 


Pinagaling ni Jesus ang Ketongin 


12At nangyari habang Siya'y nasa gitna ng isa sa mga lungsod na 
kapansin-pansin ang isang lalaking puno ng ketong. At pagkakita 
kay Jesus ay humalik ito sa lupa, nagmakaawa sa Kanya, sabay 
sinabi, "Panginoon, kung gugustuhin Niyo po, magagawa Niyo 
pong linisin ako." 13 At pagka-unat ng kamay ay hinawakan Niya 
ito sabay sabi, "Gusto Ko. Maging malinis ka!" At biglang naalis 
ang ketong mula sa kanya. 14 At inutos Niya rito, "Huwag mong 
ipagsabi kanino man, kundi, pag-alis ay ipakita mo ang sarili mo 
sa pari, at maghandog ka para sa iyong paglilinis ayon sa inutos 
ni Moises bilang testimoniya sa kanila." 15 Pero lalo lang kumalat 
ang balita tungkol sa Kanya, at napakaraming tao ang 
nagdagsaan para makarinig, at para magpagamot sa Kanya mula 
sa mga karamdaman nila. 16 Pero Siya ay bumabalik sa gitna ng 
mga liblib na lugar at nananalangin. 


Pinakita ni Jesus na Siya ang Diyos na 
Nagpapatawad sa Mga Kasalanan ng Tao 


17At nangyari sa isa sa mga araw na Siya'y nagtuturo na may 
mga nakaupong Pariseo at mga tagapagturo ng Batas na 
nagsipuntahan mula sa bawat barangay ng Galilee, at ng Judea, 
pati ng Jerusalem. At ang kapangyarihan ng Panginoon ay 
nandoon para pagalingin sila. 13 At bigla na lang na may mga 
kalalakihang may dala-dalang taong naparalisado na nakaratay 
sa banig. At naghanap sila ng paraan para maipasok siya sa loob 


21 


at para mailagay siya sa harapan Niya. 19 Nang walang makitang 
paraan na mailusot nila siya sa loob dahil sa dami ng tao, 
sumampa sila sa ibabaw ng bubungan at pinalusot nila siya sa 
mga bloke ng bubong pababa, kasama ang hinihigaan, papunta 
sa gitna sa harap ni Jesus. 20 At nang makita ang pananalig nila 
ay sinabi Niya sa lalake, "Tao, pinatawad na sa iyo ang mga 
kasalanan mo." 21 At nagsimulang mangatwiran sa isip ang mga 
dalubhasa sa Biblia pati na ang mga Pariseo na nagsabing, "Sino 
ba itong nagsasalita ng mga kalapastanganan sa Diyos? Sino ba 
ang may kakayahang magpatawad ng mga kasalanan kundi ang 
Diyos lamang?" 22 Pero nang mabatid ni Jesus ang mga iniisip nila, 
sumagot Siya at sinabi sa kanila, "Bakit kayo nangangatwiran sa 
loob ng inyong mga puso? 23 Ano ba ang mas madali, ang sabihing, 
'Pinapatawad na sa iyo ang mga kasalanan mo, 'o ang sabihing, 
'Bumangon ka at maglakad”? 24 Pero para malaman niyo na ang 
Anak ng Tao ay may kapangyarihan sa ibabaw ng lupa na 
magpatawad sa mga kasalanan," (sinabi Niya sa naparalisado,) 
"Sinasabi Ko sa iyo, bumangon ka, at pagbitbit ng iyong higaan 
ay umuwi ka na papunta sa pamilya mo." 25 At bigla siyang 
tumayo sa harapan nila. Pagkakuha ng kanyang hinihigaan ay 
umuwi na siya papunta sa pamilya niya habang nagpupuri sa 
Diyos. 26 At nabalot silang lahat ng pagkamangha, sabay nagpuri 
sila sa Diyos, pero napuno sila ng takot na nagsabing, "Nakakita 
tayo ng mga kakaibang bagay ngayong araw!" 


Dumating si Jesus Para Tawagin ang Makasalanan 


27 At pagkatapos ng mga ito ay lumakad na Siya at nakita Niya 
ang isang kolektor ng buwis na nagngangalang Levi na nakaupo 
sa tapat ng bayaran ng mga buwis. At sinabi Niya rito, "Sumama 
ka sa Akin." 2s At nang iwanan ang lahat, tumayo siya atsumama 
sa Kanya. 29 At naghanda si Levi para sa Kanya ng engrandeng 
salu-salo sa loob ng bahay niya, at nandoon ang napakalaking 
grupo ng mga kolektor ng buwis at iba pang kasalo nila sa 
handaan. 3o Pero ang kanilang mga tagapagturo at ang mga 
Pariseo ay dumaing laban sa mga alagad Niya na nagsabing, 
"Anung dahilan na kayo ay kumakain at umiinom kasama ang 
mga kolektor ng buwis at mga makasalanan?" 31 At pagsagot ni 
Jesus ay sinabi Niya sa kanila, "Ang mga malulusog ay di na 
kailangan pa ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. 32 


22 


Dumating Ako di para tawagin ang mga matutuwid kundi ang 
mga makasalanan, tungo sa pagbabago." 


Pinuna ng Mga Pariseo ang Mga Alagad ni Jesus 


33 At ang sabi nila sa Kanya, "Anung dahilan na madalas nag- 
aayuno at naghahandog ng mga panalangin ang mga alagad ni 
Juan, gayon din ang sa mga Pariseo, pero ang sa Inyo'y lagi na 
lang kumakain at umiinom?" 34 At ang sabi Niya sa kanila, "Hindi 
niyo magagawang mag-ayuno ang mga kaibigan ng mga ikakasal, 
habang ang lalaking ikakasal ay kasama nila sa loob. 35 Pero 
darating rin ang mga araw kung kailan ang lalaking ikakasal ay 
kukunin mula sa kanila, pagtapos noon ay mag-aayuno sila sa 
loob ng mga araw na iyon." 36s At may sinabi pa Siyang talinghaga 
sa kanila na ganito, "Walang nagtatagpi ng isang pirasong tela 
na bago sa lumang damit, dahil kung hindi ay parehas 
mangyayari na masisira ang bagong tagpi, at ang lumang damit 
ay hindi babagay sa tagpi na galing sa bagong tela. 37 Wala ring 
naglalagay ng sariwang katas ng ubas sa loob ng mga lumang 
bote na yari sa balat, dahil kung hindi ay papuputukin ng 
sariwang katas ng ubas ang mga boteng yari sa balat, at ito ay 
matatapon at masisira ang mga lalagyang balat. 32 Samakatuwid, 
ang sariwang katas ng ubas ay dapat ilagay sa mga bagong bote 
na yari sa balat at parehas silang magtatagal. 39 At walang sanay 
uminom ng luma ang agad na magugustuhan ang bago, dahil 
sasabihin niya, "Ang luma ay mas masarap." 


Inakusahan ng mga Pariseo si Jesus na Gumagawa 
ng Ilegal sa Araw ng Pamamahinga 


1 At nangyari sa panahon ng pangalawang 
Pamamahinga matapos ang sa una na napadaan Siya 
sa gitna ng mga triguhan. At namimitas ng mga uhay 
ang mga alagad Niya, kinikiskis sa mga palad at 
kinakain ang mga iyon. 2 Pero may ilang mga Pariseo 
ang nagsabi sa kanila, "Bakit niyo ginagawa ang ilegal na gawin 
sa panahon ng Pamamahinga?" 3 At pagsagot ay sinabi ni Jesus 
sa kanila, "Hindi niyo ba ito nabasa, ang ginawa ni David mismo 
nang magutom siya at ang mga kasama niya, 4 kung paano siya 
pumasok sa loob ng tahanan ng Diyos, pagtapos ay kumuha siya 
at kumain ng mga tinapay na panghandog, at ipinamahagi niya 
23 


pa sa mga kasamahan niya na di pwedeng kainin, maliban lang 
sa mga pari?" 5 At sinabi Niya sa kanila na, "Ang Anak ng Tao ay 
Siya ring Panginoon ng Araw ng Pamamahinga." 


Nagpagaling Pa Rin si Jesus Kahit Pa May 
Kumokontra 


6At nangyari din sa isa pang Araw ng Pamamahinga, na pumasok 
Siya sa loob ng simbahan para magturo. At mayroon doong isang 
lalake at ang kanang kamay niya ay baldado. 7 At pinanonood Siya 
ng mga dalubhasa sa Biblia at ng mga Pariseo kung 
magpapagaling Siya sa panahon ng Araw ng Pamamahinga, para 
makakita sila ng iaakusa laban sa Kanya. s Pero alam Niya ang 
mga iniisip nila at sinabi Niya sa lalake na may baldadong kamay, 
"Bumangon ka at tumayo ka sa gitna." At pagbangon ay tumayo 
siya. s Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanila, "Tatanungin Ko 
kayo kung legal ba sa mga Araw ng Pamamahinga na gumawa 
ng mabuti o gumawa ng masama? Ang magligtas ng kaluluwa o 
pumatay?" 10 At pagtingin sa kanilang lahat na nakapalibot ay 
sinabi Niya sa tao, "Iunat mo ang kamay mo." At ginawa nga niya 
iyon at ang kamay niya ay nagbalik sa normal gaya ng sa kabila. 
11 Pero sila ay napuno ng kahangalan, at nagpulong sila sa isa't 
isa kung anung dapat nilang gawin kay Jesus. 


Pinili ni Jesus ang Kanyang mga Apostol 


12At nangyari sa kalagitnaan ng mga araw na iyon na 
pumunta Siya sa gitna ng bundok para manalangin. At inabot 
Siya ng buong gabi sa pananalangin sa Diyos. 13 At pagdating ng 
liwanag ay tinawag Niya ang mga alagad Niya at pumili mula sa 
kanila ng 12 na pinangalanan Niya ring mga apostol: 14 Sina 
Simon (na pinangalanan din Niyang Pedro), at si Andres na 
kapatid niya, sina Tyago at Juan, sina Felipe at Bartolome, 15 sina 
Mateo at Tomas, sina Tyago ang anak ni Alfeo, at Simon na kung 
tawagin ay Masigasig, 16 sina Judas na kapatid ni Tyago, at si 
Judas Iscariote, na siya ring naging traydor. 17 At pagbabang 
kasama nila ay tumayo Siya sa ibabaw ng isang patag na lugar. 
At isang grupo ng mga alagad Niya at malaking bilang ng mga 
taong mula sa buong Judea at Jerusalem, at mula sa 
dalampasigan ng Tiro at ng Sidon, ang dumating para makinig sa 
Kanya at magpagamot mula sa mga sakit nila, 18 at sila ay 


24 


nagsipaggaling, pati ang mga pinahihirapan ng mga maruruming 
espiritu. 19 At lahat ng mga tao ay nagsisikap na mahawakan Siya 
dahil may lakas na dumadaloy mula sa Kanya at pinagagaling nito 
ang lahat. 


Ang Mga Mapapalad 


20o At nang titigan Niya ang mga alagad Niya ay sinabi Niya, 
"Mapapalad kayong mga dukha, dahil pag-aari niyo ang Kaharian 
ng Diyos. 21 Mapapalad kayo na nagugutom ngayon dahil 
mabubusog kayo. Mapapalad kayo na nagluluksa ngayon dahil 
hahalakhak kayo. 22 Mapapalad kayo kapag kinamuhian kayo ng 
mga tao, at kapag tiniwalag nila kayo, at siniraan kayo, tapos ay 
tatratuhin ang pangalan niyo na parang maruming basura, alang- 
alang sa Anak ng Tao. 23 Magdiwang kayo sa araw na iyon at 
lumundag sa tuwa dahil tignan niyo, malaki ang gantimpala niyo 
sa langit, dahil ganyan din ang ginawa ng kanilang mga ama sa 
mga propeta. 24 Pero lagot kayong mayayaman dahil natatanggap 
niyo na ang kaginhawahan niyo! 2s Lagot kayong mga nabusog 
dahil magugutom kayo! Lagot kayong tumatawa ngayon dahil 
magluluksa at mag-iiyakan kayo! 26 Lagot kayo kapag ang lahat 
na lang ng tao ay nagsasalita ng magaganda sa inyo, dahil ganito 
rin ang ginawa ng mga ama niyo sa mga pekeng propeta! 


Mahalin Ang Kaaway 


27 Pero sinasabi Ko sa inyong mga nakikinig, mahalin niyo ang 
mga kaaway niyo. Gawan niyo ng kabutihan ang mga namumuhi 
sa inyo. 2s Pagpalain niyo ang mga taong minumura kayo at 
ipanalangin niyo ang mga nang-aabuso sa inyo. 29 Iharap mo rin 
ang kabilang pisngi sa kanya na sumasampal sa /yo, at huwag 
mong pigilang kunin din ang kamiseta mo ng taong umaagaw ng 
pangginaw mo. 30 At magbigay ka sa bawat isang humihingi sa 
iyo, at huwag mo nang hilinging ibalik pa ang pag-aari mo ng 
taong umaagaw nito sa iyo. 31 At kung anung gusto niyo na gawin 
sa inyo ng mga tao, ganito rin ang gawin niyo sa kanila. 32 At kung 
ang minamahal niyo ay ang mga nagmamahal sa inyo, anung 
klaseng pasasalamat ang tatanggapin niyo? Dahil ang mga 
makasalanan rin ay minamahal ang mga nagmamahal sa kanila. 
33 At kung ang ginagawan niyo ng kabutihan ay ang mga 
gumagawa ng mabubuti sa inyo, anu pang pasasalamat ang 


25 


tatanggapin niyo? Kahit naman ang mga makasalanan ay 
ginagawa rin ang ganito. 3a At kung nagpapahiram kayo sa mga 
tao kung saan ay tiwala kayong makakasingil kayo, anu pang 
pasasalamat ang tatanggapin niyo? Kahit naman ang mga 
makasalanan ay nagpapahiram din sa mga kapwa nila 
makasalanan para masingil rin nila ang katumbas na halaga. 35 
Ngunit mahalin n/yo ang mga kaaway niyo, at gumawa kayo ng 
mabuti. Magpahiram rin kayo ng di umaasang maibabalik pa /yon. 
Nang sa ganun ay magiging malaki ang gantimpala niyo at 
magiging mga anak kayo ng Kataas-taasan. Dahil Siya'y mabait 
sa mga walang utang na loob at sa mga salbahe. 36 Kaya't maging 
mahabagin rin kayo kung paanong ang Ama niyo ay mahabagin. 


Huwag Manghusga 


37 Huwag rin kayong manghusga, at hinding-hindi kayo 
huhusgahan. Huwag kayong magbitaw ng sentensya at hinding- 
hindi kayo sesentensyahan. Magpatawad kayo at kayo'y 
patatawarin. 3s Magbigay kayo, at ito'y ibibigay sa inyo sa 
magandang sukat, siniksik na, niyugyog pa, at nag-uumapaw sa 
dami ang ibibigay nila papunta sa lalagyan niyo. Dahil ang 
sukatang ginamit niyo ang siya ring ipangsusukat sa inyo." 39 At 
nagsabi Siya ng talinghaga sa kanila, "Kaya ba ng bulag na mag- 
akay ng bulag? Hindi, parehas silang mahuhulog sa bangin! 40 Ang 
estudyante ay hindi hihigit sa kanyang guro, pero ang bawat 
isang nakatapos ng pag-aaral ay magiging katulad ng kanyang 
guro. 41At bakit mo nakikita ang ipa na nasa mata ng kapatid mo, 
pero ang kahoy na nasa sarili mong mata ay di mo napapansin? 
420 paano mo masasabi sa kapatid mo, 'Kapatid, hayaan mong 
tanggalin ko ang ipa na nasa mata mo, 'samantalang ikaw mismo, 
ay di napapansin ang kahoy na nasa mata mo? Ipokrito! 
Tanggalin mo muna ang kahoy mula sa mata mo at saka ka 
malinaw na makakakita para tanggalin ang ipa na nasa mata ng 
kapatid mo. 


Paano Kilalanin ang Tao 


a3 Dahil ang malusog na punongkahoy ay di nagbubunga ng bulok 
na prutas, o ang may sakit na punongkahoy ay nagbubunga ng 
magandang prutas. 44 Dahil ang bawat punongkahoy ay nakikilala 
sa pamamagitan ng sarili nitong bunga. Dahil hindi sila namimitas 


26 


ng mga igos mula sa dawagan o namimitas sila ng ubas mula sa 
matitinik na damo. 45 Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti 
mula sa pondo ng kabutihan sa puso niya, at ang masamang tao 
naman ay naglalabas ng masama mula sa pondo ng kasamaan 
sa puso niya, dahil mula sa mga bagay na umaapaw sa puso ay 
nagsasalita ang bibig niya. 46 At bakit niyo Ako tinatawag na, 
'Panginoon, Panginoon!' pero di niyo naman ginagawa ang 
sinasabi Ko? 


Matatag ang Taong Sumusunod sa Salita ni Kristo 


47 Bawat isa na lumalapit sa Akin at nakikinig sa mga salita Ko, 
at ginagawa ang mga ito: ipapakita Ko sa inyo kung sino ang 
katulad niya. as Para siyang isang tao na nagtayo ng bahay na 
naghukay at nilaliman ito, tapos ay gumawa siya ng pundasyon 
sa ibabaw ng bato. At pagdating ng baha, tinamaan ng agos ng 
ilog ang bahay na iyon pero hindi ito natinag dahil itinayo ito sa 
ibabaw ng bato. 49 Pero ang nakinig at di tumupad ay parang 
isang tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng lupa na walang 
pundasyon, kung saan humampas ang agos ng ilog at agad itong 
gumuho. At grabe ang pinsalang tinamo ng bahay na ito. 


Pinagaling ni Jesus ang Maysakit sa Pamamgitan 
ng Salita 


pandinig ng mga tao ay pumasok na Siya sa loob ng 

Capernaum. 2 At may isa roong opisyal ng kapulisan na 

may alipin na may malubhang karamdaman, atito'y nasa 
bingid na ng kamatayan. Ang taong ito ay napakahalaga sa kanya. 
3At nang mabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, nagpadala siya 
sa Kanya ng mga punong-lingkod ng mga Judio para pakiusapan 
Siyang puntahan at pagalingin ang alipin niya. a At paglapit nila 
kay Jesus ay nakiusap sila sa Kanya ng buong sigasig at sinabi 
na, "Karapat-dapat siyang gawan ng ganitong kabutihan 5 dahil 
mahal niya ang bansa natin, sa katunayan nagpatayo pa siya 
para sa atin ng simbahan." 6 At lumakad si Jesus kasama nila. 
Pero nang makarating na Siya sa distansyang di kalayuan mula 
sa bahay, nagpadala ng mga kaibigan ang opisyal ng kapulisan 
sa Kanya para sabihin sa Kanya, "Panginoon, huwag na po 
kayong mag-abala dahil hindi po ako karapat-dapat na pasilungin 

27 


7 1At nang matapos Niya ang lahat ng mga sinabi Niya sa 


Kayo sa ilalim ng aking bubungan, 7 kaya di ko rin po itinuring ang 
sarili ko na karapat-dapat na lumapit sa Inyo. Pero bigkasin Niyo 
lang po ang salita, at gagaling na ang alipin ko. s Dahil ako rin po 
ay isang taong naatasan na nasa ilalim ng awtoridad atmay mga 
hawak na mga pulis na nakapailalim sa akin. At kapag sinabi ko 
sa isang ito, 'Umalis ka, 'umaalis nga ito, at sa isa naman, 'Halika, ' 
ito nama'y lumalapit, at sa alipin ko, 'Gawin mo ito, ' ginagawa 
nga niya /yon." s Pero nang marinig ni Jesus ang mga bagay na 
ito, namangha Siya sa kanya sabay lingon sa mga taong 
sumusunod sa Kanya at saka sinabi, "Sinasabi Ko sa inyo, wala 
pa Akong nakikitang ganito kalaking pananalig sa loob ng Israel!" 
to At pagbalik ng mga pinadalang tao sa loob ng bahay ay 
natagpuan nilang magaling na ang nagkasakit na alipin. 


Binuhay ni Jesus ang Patay 


11At nangyari kinabukasan na nagpunta Siya sa gitna ng isang 
lungsod na kung tawagin ay Nain. At maraming mga alagad Niya 
ang sumama sa Kanya, pati na ang napakaraming tao. 12 Pero 
habang Siya ay papalapit sa entrada ng lungsod, tumamban rin 
sa kanila ang isang namatay na dinadala palabas - ang nag-iisang 
anak na lalake ng kanyang ina at ito ay isa nang balo. At 
napakaraming taong mula sa lungsod ang kasama ng babaing 
balo. 13 At pagkakita sa kanya ng Panginoon ay nahabag Siya sa 
kanya at sinabi Niya sa kanya, "Huwag ka nang umiyak." 14 At 
paglapit ay hinawakan Niya ang kabaong at ang mga nagbubuhat 
nito ay napatigil, at sinabi Niya, "Iho, sinasabi Ko sa iyo, 
bumangon ka." 15 At bumangon ang patay at nagsimula itong 
magsalita. At siya ay ibinigay Niya sa kanyang ina. 16 At tinamaan 
silang lahat ng takot at niluwalhati nila ang Diyos sabay sinabi na, 
"Isang dakilang propeta ang naparito sa kalagitnaan natin!" At 
na, "Binisita ng Diyos ang Kanyang bayan!" 17 At ang balitang ito 
tungkol sa Kanya ay kumalat sa buong Judea at sa lahat ng mga 
nakapalibot na lugar. 18 At ibinalita ng mga alagad ni Juan sa 
kanya ang tungkol sa lahat ng mga ito. 


Humingi si Juan ng Kumpirmasyon kay Jesus Mula 
sa Kulungan 


19 At nang tawagin ni Juan ang dalawa sa mga alagad niya para 
ipadala papunta kay Jesus, sinabi niya, "Kayo na po ba ang 


28 


inaasahang darating o maghihintay pa kami ng iba?" 20 At 
pagkarating ng mga lalaking ito sa Kanya ay sinabi nila, "Si Juan 
na Tagalublob ay pinadala po kami para puntahan Kayo na 
nagsabing, 'Kayo na po ba ang inaasahang darating o 
maghihintay pa kami ng iba?" 21 Nang oras ding iyon ay 
nagpagaling Siya ng marami mula sa mga karamdaman, at mga 
tinamaan ng salot at ng mga masasamang e5piritu. Binigyan din 
Niya ng paningin ang maraming mga bulag. 22 At pagsagot ni 
Jesus ay sinabi Niya sa kanila, "Pagbalik n/yo kay Juan ay sabihin 
niyo ang mga nakita at narinig niyo na, ang mga bulag ay 
nakakakita, ang mga lumpo ay nagsisilakad, ang mga ketongin 
ay nalilinis, ang mga bingi ay nakaririnig, ang mga patay ay 
bumabangon, ang mga mahihirap ay naaabot ng Masayang Balita, 
23 at mapalad ang sinumang hindi nag-aalinlangan sa Akin." 


Nagsalita si Jesus Tungkol Kay Juan 


2a At pagkaalis ng mga mensahero ni Juan, nagsimula Siyang 
magsalita sa harap ng mga tao patungkol kay Juan, "Ano ba ang 
hanap niyo nang magpunta kayo sa gitna ng ilang? Tambong 
niyuyugyog ng hangin? 25s Pero ano nga ba ang nilabas niyo para 
tignan? Isa bang taong nakasuot ng malalambot na balabal? 
Pansinin niyo, ang mga may magagarang damit at may 
marangyang pamumuhay ay nasa loob ng mga palasyo. 26 Pero 
ano ba talaga ang inilabas niyo para tignan? Isang propeta? Oo, 
at sinasabi Ko sa inyo, higit pa sa isang propeta. 27 Siya ang taong 
tinutukoy nang maisulat ito, 'Pagmasdan mo, ipinapadala Ko ang 
mensahero Ko sa unahan Mo. Siya ang maghahanda ng daraanan 
Mo sa Iyong harapan. '2s Dahil sinasabi Ko sa inyo, sa mga 
isinilang na tao mula sa mga kababaihan, walang propeta ang 
higit na dakila kaysa kay Juan na Tagalublob, pero ang pinaka 
aba sa gitna ng Kaharian ng Diyos ay mas dakila sa kanya." 29 At 
lahat ng mga taong nakarinig, kasama na ang mga kolektor ng 
buwis, ay inisip na matuwid ang Diyos, dahi/ sila'y nagpalublob 
sa Paglulublob ni Juan. 3o Pero ang mga Pariseo at ang mga 
abogado ay binaliwala lang ang layunin ng Diyos para sa kanila 
dahi/ di sila nagpalublob sa pamamagitan niya. 31 At sinabi ng 
Panginoon, "Saan Ko kaya ihahalintulad ang mga tao sa 
henerasyong ito at ano ang katulad nila? 32 Para silang mga 
batang nakaupo sa gitna ng plasa at nagtatawagan sila sa isa't 
isa at nagsasabing, 'Tumugtog kami sa inyo sa plauta, pero di 


29 


kayo sumayaw, kumanta kami ng awiting pampatay para sa inyo, 
pero di kayo nag-iyakan. '33 Dahil si Juan na Tagalublob ay 
dumating ng di kumakain ng tinapay o umiinom ng katas ng ubas, 
pero sinasabi niyo, 'Sinasaniban siya ng demonyo! 'za Dumating 
ang Anak ng Tao na kumakain at umiinom, at sinasabi niyo, 
"Tignan mo, isang taong masiba at adik sa katas ng ubas, 
kaibigan ng mga kolektor ng buwis at mga makasalanan! '35 Pero 
ang karunungan ay napatunayang matuwid sa pamamagitan ng 
lahat ng mga anak niya." 


Si Jesus sa Bahay ni Simon na Pariseo 


36At isa sa mga Pariseo ay inimbitahan Siyang kumaing kasama 
niya. Kaya't nagpunta Siya sa loob ng bahay ng Pariseo atumupo 
para kumain. 37 At bigla na lang, nang mabalitaan ng isang babae 
sa loob ng lungsod na iyon na isang makasalanan na kumakain 
Siya sa loob ng bahay ng Pariseo, nagdala ang babae ng isang 
bote ng pabango na mula pa sa Alabastron, 3s at habang umiiyak 
ay tumayo siya sa tabi ng Kanyang paanan sa likod, nagsimulang 
basain ang mga paa Niya ng mga luha at pinupunasan niya ang 
mga ito gamit ang buhok ng kanyang ulo, pagkatapos ay paulit- 
ulit niyang hinahalikan ang paa Niya, at saka pinapahiran ng 
pabango. 3s Pero pagkakita ng Pariseong nag-imbita sa Kanya ay 
nagsalita ito sa loob-loob niya at sinabing, "Kung talagang 
propeta ang taong ito, makikilala Niya kung sino at anung klaseng 
babae ang humihipo sa Kanya, na ito ay isang makasalanan!" 40 
Kaya't sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Simon, mayroon 
Akong isang bagay na sasabihin sa iyo." At sinabi nito, "Sabihin 
Niyo po, Guro." 41 "May dalawang taong parehas na nangutang sa 
isang nagpapautang. Ang isa'y may utang na 500 denaryo at ang 
isa nama'y 50. 42 Pero nang wala silang maipambayad, parehas 
niya silang pinatawad. Kaya't sabihin mo, sino sa kanila ang higit 
na magmamahal sa kanya?" 43 At nang sumagot si Simon ay 
sinabi niya, "Sa palagay ko po'y siya na napatawad niya sa mas 
malaking halaga." At sinabi Niya sa kanya, "Tama ang hatol mo." 


Ang Pinatawad ng Malaki ay Malaking Magmahal 
4a At pagharap sa babaing iyon ay sinabi Niya kay Simon, 
"Nakikita mo ba ang babaing ito? Pumasok Ako sa loob ng bahay 
mo nang di mo Ako binibigyan ng panghugas para sa mga paa 


30 


Ko, pero siya, binasa niya ang Aking mga paa ng maraming luha, 
at saka pinunasan ng mga buhok ng kanyang ulo. 45 Di mo Ko 
binigyan ng halik, pero siya, mula nang pagpasok Ko rifo ay hindi 
na tumigil ng kahahalik sa Aking mga paa. 46 Di mo nilagyan ng 
langis ng oliba ang ulunan Ko, pero siya, pabango pa ang binuhos 
sa Aking mga paa! 47 Dahil dito ay sinasabi Ko sa iyo na pinatawad 
na ang mga kasalanan niya na napakarami, kaya naman 
nagmahal siya ng labis-labis. Pero ang pinatawad sa maliit na 
bagay ay maliit din kung magmahal." 4s At sinabi Niya sa babae, 
"Pinatawad na ang iyong mga kasalanan." 495 At nagsimulang 
sabihin sa loob-loob ng mga taong kasama Miya sa kainan, "Sino 
ba ito na nagpapatawad na rin sa mga kasalanan?" so At sinabi 
Niya sa babaing iyon, "Ang pananalig mo ang nagligtas sa iyo. 
Umuwi ka ng may kapayapaan." 


Pagpapalaganap ng Masayang Balita 


1At nangyari na pagkatapos nito ay sinuyod Niya rin ang 

kada lungsod at barangay sa pagpoproklama at 

pagpapalaganap ng Masayang Balita ng Kaharian ng 

Diyos at kasama Niya ang 12. 2 At may ilang mga 

kababaihan roon ang napagaling mula sa masasamang 
espiritu at mula sa mga karamdaman, si Maria na kung tawagin 
ay taga Magdala kung saan pitong mga demonyo ang lumabas, 3 
at saka si Joanna ang asawa ni Chuza na katiwala ni Herodes, 
pati na si Susana, at marami pang iba. Sila ay naglilingkod sa 
mga pangangailangan Niya mula sa kanilang mga kabuhayan. 4 
At nang sama-samang nagtipon ang maraming tao at iyong mga 
mula sa bawat lungsod ay lumapit sa Kanya, nagsalita Siya sa 
pamamagitan ng talinghaga, s "Lumabas ang nagtatanim para 
maghasik ng binhi niya. At nang siya ay maghasik, ang iba'y 
nalaglag sa tabing daan, at naapak-apakan, at ang mga ibon sa 
himpapawid ay kinain ito. s At may nalaglag sa ibabaw ng batuhan, 
at pagtubo ay unti-unting nalanta dahil sa kakulangan sa hamog. 
7At may nalaglag sa gitna ng mga dawagan. Pero nang sabay- 
sabay na tumubo, ang mga halamang matinik ay sinakal ito. s At 
may nalaglag sa ibabaw ng matabang lupa, at pagkatubo ay 
naglabas ito ng bunga na 100 beses ang dami." Nang sabihin ang 
mga ito ay sumigaw Siya, "Ang may mga tayngang handang 
makinig ay makinig!" 


31 


Kahulugan ng Talinghaga ng Naghahasik 


3 Pero nang tanungin Siya ng mga alagad Niya ay sinabi nila, 
"Ano po ba ang kahulugan ng talinghagang ito?" 10 At ang sabi 
Niya, "Sa inyo ay ipinagkaloob na malaman ang mga misteryo ng 
Kaharian ng Diyos, pero sa iba ay sa pamamagitan ng mga 
talinghaga, para tumingin man si/@ ay di nila makikita at 
pakinggan man nila ay di nila maiintindihan. 11 At ang talinghaga 
ay ganito: Ang binhi ay ang salita ng Diyos. 12 At ang mga nasa 
tabing kalsada ay ang mga nakikinig, pagkatapos ay dumarating 
ang dyablo at tinatanggal ang Salita mula sa mga puso nila, dahil 
baka sakaling sa kanilang pananalig ay maligtas sila. 13 At ang 
mga nasa batuhan ay silang matapos makapakinig ng Salita ay 
tinatanggap ito ng may galak, subalit ang mga taong ito ay 
walang ugat. Sila ang nananalig sa maikling panahon, pero 
umaayaw sa panahon ng pagsubok. 14 At ang nalaglag kasama ng 
mga halamang tinik ay sila na nakapakinig. At sa pagsunod nila 
(habang alipin ng mga alalahanin, at ng mga kayamanan, at ng 
mga pampasaya ng buhay), sila'y nasasakal at hindi na nahihinog 
ang mga bunga. 15 Pero ang nasa matabang lupa ay sila na may 
totoo at magandang kalooban na matapos mapakinggan ang 
Salita ay tumutupad nito at namumunga sila sa pamamagitan ng 
pagtitiyaga. 


Walang Lihim na Di Mabubunyag 


16 At walang tao na pagkasindi ng ilawan ay tatakpan ito ng 
banga o di kaya ay ilalagay ito sa ilalim ng higaan, sa halip ay 
ipinapatong ito sa ibabaw ng lagayan para ang mga pumapasok 
ay makikita ang liwanag. 17 Dahil walang sekreto ang hindi 
malalantad, o walang nakatago na hindi makikilala at 
maisasapubliko. 1s Kaya't maging maingat kayo kung paano kayo 
makinig, dahil ang sinumang mayroon nito, ito ay ibibigay pa sa 
kanya, at sinuman ang wala nito, kahit pa ang bagay na sa 
palagay niya ay mayroon siya, iyon ay kukunin pa mula sa 
kanya." 


Ang Ina at Mga Kapatid ni Jesus 


19 At pinuntahan Siya ng ina at ng mga kapatid Niya, pero 

di nila kinayang makalapit sa Kanya dahil sa dami ng tao. 20 At 

may nagbalita sa Kanya na nagsabing, "Ang Inyo pong ina at ang 
32 


Inyo pong mga kapatid ay nakatayo sa labas, gusto po sana 
Kayong makita." 21 At pagsagot ay sinabi Niya sa kanila, "Ang ina 
Ko at ang mga kapatid Ko ay sila na nakikinig ng Salita ng Diyos, 
at tumutupad nito." z2 At nangyari sa isa sa mga araw na sumakay 
Siya sa loob ng bangka kasama ang Kanyang mga alagad na 
sinabi Niya sa kanila, "Tumawid tayo papunta sa kabilang bahagi 
ng lawa." At sila nga ay naglayag. 


Pinatigil ni Jesus ang Unos sa Dagat 


23 Pero habang sila'y naglalayag ay nakatulog Siya. At 
dumating ang malakas na unos sa gitna ng lawa, anupa't 
pinapasok na sila ng tubig at nanganganib na sila. 24 At paglapit 
nila ay ginising nila Siya habang sinasabi, "Panginoon, Panginoon, 
napapahamak na po tayo!" At nang bumangon Siya ay sinaway 
Niya ang hangin at ang rumaragasang alon at tumigil ang mga 
ito at nagkaroon ng katahimikan. 25 At sinabi Niya sa kanila, 
"Nasaan ang pananalig niyo?" At nagtaka sila na may halong 
takot habang sinasabi sa isa't isa, "Sino ba ito na pati ang hangin 
at ang tubig ay inuutusan Niya, at ang mga ito ay sumusunod sa 
Kanya?" 


Pinalaya ni Jesus ang Taong Inaalihan ng mga 
Demonyo 


26 At dumating sila papalapit sa lalawigan ng mga Gadareno na 
nasa sa kabilang ibayo lang ng Galilee. 27 At nang Siya ay nasa 
ibabaw na ng lupa ay sinalubong Siya ng isang lalaking galing sa 
lungsod na inaalihan ng mga demonyo sa matagal na panahon. 
At wala itong kasuot-suot na damit, at hindi ito nananatili sa loob 
ng bahay kundi sa loob ng mga libingan. 2s Pero nang makita si 
Jesus, sumigaw ito at dumapa sa harapan Niya, at sinabi nito 
nang may malakas na boses, "Ano ang pakialam ko sa Iyo, Jesus 
na Anak ng Kataas-taasang Diyos? Nakikiusap ako sa Iyo, huwag 
Mo akong pahirapan!" 2s Inutusan Niya kasi ang maruming 
espiritung ito na lumabas mula sa tao. Dahil mahabang panahon 
na siyang inaalila nito na kahit pa igapos siya ng mga kadena sa 
katawan at paa na may kasamang bantay, nasisira niya pa rin 
ang mga nakatali sa kanya, tapos ay dinadala siya ng demonyong 
ito sa gitna ng mga liblib na lugar. 30 At tinanong siya ni Jesus na 
nagsabing, "Ano ang pangalan mo?" At sinabi nito, "Lehiyon." 


33 


Napakaraming demonyo kasi ang pumasok sa kanya. 31 At 
nakiusap siya sa Kanyang huwag Niya silang utusan na pumunta 
sa gitna ng kaila-ilaliman. 32 At mayroon doon na malaking kawan 
ng mga baboy na kumakain sa tabi ng bundok. At nakiusap sila 
sa Kanyang hayaan Niya silang makapasok sa loob ng mga ito, 
at pinayagan Niya sila. 33 At paglabas ng mga demonyo mula sa 
taong iyon ay pumasok sila sa loob ng mga baboy. At 
nagtakbuhan ang buong kawan sa matarik na lugar hanggang sa 
mahulog sila sa gitna ng lawa at malunod. 34 At nang makita ng 
mga nagpapakain ang nangyari, tumakas sila at umalis sa / gar 
na iyon. Pagkatapos ay ipinamalita nila ang nangyari sa gitna ng 
lungsod at sa loob ng mga baryo. 35s Kaya't lumabas sila para 
tignan ang nangyari. At nagpunta sila malapit kay Jesus, at nakita 
nilang nakaupo malapit sa paanan ni Jesus ang taong nilayasan 
ng mga demonyo, nakadamit, at nasa tamang pag-iisip: kaya 
naman, kinilabutan sila. 36 At ipinaliwanag rin sa kanila ng mga 
nakakita kung paano siya napagaling na noo'y hawak ng mga 
demonyo. 37 Sa kabila nito ay pinakiusapan Siya ng lahat ng tao 
sa mga bayang nakapalibot sa Gadara na lumayo nalang mula sa 
kanila dahil sa tindi ng takot na naranasan nila. Kaya't pagsakay 
Niya sa loob ng bangka ay bumalik na sila 38 At nagmakaawang 
sumama sa Kanya ang tao na nilayasan ng mga demonyo, pero 
pinahayo siya ni Jesus habang sinasabi, 393 "Umuwi ka na sa 
tahanan mo at ikuwento mo ang lahat ng ginawa sa iyo ng 
Diyos." At pagkaalis ay ipinamalita niya sa buong lungsod ang 
lahat ng ginawa sa kanya ni Jesus. 4o At nangyari, nang magbalik 
na si Jesus roon ay tinanggap na Siya ng mga tao, dahil silang 
lahat ay nais na Siyang makita. 


Gumaling ang Babaing Dinudugo ng 12 Taon nang 
Mahipo Niya si Jesus 


a1 At kapansin-pansin na may dumating na isang lalake na 
nagngangalang Jairo, at siya ay isang pinuno ng simbahan. At 
pagdapa sa harap ng paanan ni Jesus ay nakiusap ito sa Kanya 
na magpunta sa loob ng bahay nito, 42 dahil mayroon siyang 
kaisa-isang anak na babae na 12 taong gulang pa lamang, at ito 
ay nag-aagaw buhay na. At habang papunta na Siya roon, Siya 
ay dinudumog ng napakaraming tao. 43 At may isang ginang roon 
na nakakaranas ng patuloy na pagdurugo sa nakalipas na 12 taon, 
na naubos na ang buong kabuhayan sa mga doktor, bagamat 


34 


wala ni isa sa kanila ang nakapagbigay sa kanya ng lunas. 44 
Paglapit sa likuran ay hinawakan nito ang laylayan ng damit Niya, 
at agad na huminto ang pagdurugo nito. 4s At sinabi ni Jesus, 
"Sino ang sumagi sa Akin?" Pero nang wala ni isang umamin ay 
sinabi ni Pedro at ang mga kasama Niya, "Panginoon, 
sangkaterbang tao po ang dumudumog at nagsisiksikan sa 
paligid Niyo, kaya't bakit po Kayo nagtatanong, 'Sino ang sumagi 
sa Akin? " 46 Pero sinabi ni Jesus, "May isang humipo sa Akin, dahil 
naramdaman Kong may kapangyarihang lumabas mula sa Akin." 
a7 At nang makita ng ginang na hindi siya makapagtago, 
nanginginig siyang lumapit, at dumapa sa harapan Niya sabay 
inamin nito sa Kanya sa harap ng lahat ng tao ang dahilan kung 
bakit hinawakan Siya nito at kung paano siya biglang gumaling. 
as At sinabi Niya rito, "Lakasan mo ang loob mo, Anak! Ang 
pananalig mo ang nagpagaling sa iyo. Lumakad ka ng may 
kapayapaan." 


Binuhay ni Jesus ang Anak ni Jairo 


a9 Nagsasalita pa Siya nang may dumating mula sa bahay ng 
pinuno ng simbahan. Sinabi nito sa kanya na, "Namatay na po 
ang anak niyo, huwag niyo na pong gambalain ang Guro." so Pero 
nang marinig /to ni Jesus, sumagot Siya at sinabi sa kanya, 
"Huwag kang matakot. Manalig ka lang at maliligtas siya." 51 At 
pagpasok sa loob ng bahay, hindi Niya hinayaang makapasok ang 
sinuman maliban kay Pedro at Tyago, at saka si Juan, at ang 
ama't ina ng bata. s2 At lahat sila ay nag-iiyakan at 
naghahagulgulan para sa dalaginding, pero sinabi Niya, "Huwag 
kayong mag-iyakan, hindi siya namatay, kundi natutulog /ang." 
53 At pinagtawanan nila Siya, dahil alam nilang namatay na ito. s4 
Kaya't pinalabas Niya ang lahat. At nang mahawakan ang kamay 
nito, sumigaw Siya habang sinasabi rito, "Anak, bumangon ka!" 
ss At nagbalik ang espiritu ng dalagita at ito'y biglang bumangon. 
Pagkatapos ay nag-utos Siya na bigyan ito ng makakain. 56 At 
nagulantang ang mga magulang nito, pero pinagbilinan Niya sila 
na huwag ipagsabi kanino man ang nangyari. 


35 


Binigyan ni Jesus ang 12 mga Alagad ng 
Kapangyarihan at Awtoridad 


1At nang sabay-sabay na tawagin ang 12 mga alagad 

Niya, ibinigay Niya sa kanila ang kakayanan at 

awtoridad na pasunurin ang lahat ng mga demonyo, 

pati na ang magpagaling ng mga sakit. 2 At sila'y 
pinadala Niya para ipahayag ang Kaharian ng Diyos, at para 
magpagaling ng mga may karamdaman. 3 At sinabi Niya sa kanila, 
"Huwag kayong magdala ng kahit ano para sa paglalakbay kahit 
pa tungkod, o lukbutan, o tinapay, o pera, o magkaroon kada isa 
ng dalawang damit. a At saan mang bahay kayo pumasok, doon 
kayo manatili at umalis rin kayo mula roon. 5s At kapag may hindi 
tumanggap sa inyo, maging ang alikabok na galing sa mga paa 
niyo ay ipagpag niyo pag-alis mula sa lungsod na iyon, bilang 
testimoniya laban sa kanila." 6 At sa paglalakad ay nililibot nila ang 
mga barangay sa pangangaral ng Masayang Balita at 
nagpapagaling saan mang lugar. 7 Ngayon ay nabalitaan ni 
Herodes na gobernador ang lahat ng mga nagaganap sa 
pamamagitan Niya at ito'y nagtaka dahil sa sinabi ng ilan na 
bumangon si Juan mula sa mga patay, sat may ilan na nagpakita 
raw si Elias, at ang iba naman na nagbangon rawang isa sa mga 
sinaunang propeta. 5 At sinabi ni Herodes, "Pinugutan ko ng ulo 
si Juan, pero sino itong naririnig ko na may kinalaman sa mga 
bagay na ito?" Kaya't ginusto niyang makita Siya. 10 At pagbalik 
ng mga apostol ay ikinuwento nila sa Kanya ang lahat ng kanilang 
ginawa. Pagkatapos ay isinama Wiya sila para tumigil muna sa 
isang pribadong lugar palayo sa madla sa isang lungsod na kung 
tawagin ay Betsaida. 11 Pero nang malaman /to ng mga tao ay 
sinundan nila Siya. At nang tanggapin sila ay nagsalita Siya sa 
kanila tungkol sa Kaharian ng Diyos. Pinagaling Niya rin ang mga 
nangangailangan ng kagalingan. 


Pinakain ni Jesus ang higit sa 5,000 Tao gamit ang 
Limang Isda at Dalawang Tinapay 


12 Pero nang ang araw ay nagsimula nang lumubog, lumapit ang 
Labindalawa at sinabi nila sa Kanya, "Paalisin Niyo na po ang mga 
tao para makapunta na sila sa palibot na mga barangay at na 
mga kanayunan para doon sila makapahinga at makakuha ng 
makakain. Nandito po kasi tayo sa gitna ng liblib na lugar." 13 Pero 


36 


sinabi Niya sa kanila, "Bigyan niyo sila ng makakain." Pero sinabi 
ng mga ito, "Wala na po tayong hihigit pa sa limang tinapay at 
dalawang isda, malibang umalis kami at bumili ng pagkain para 
sa lahat ng taong ito." 14 Dahil ang mga kalalakihan ay aabot na 
ng 5,000. At sinabi Niya sa harap ng mga alagad Niya, "Paupuin 
niyo sila na tig lilimampu kada grupo." 15 At ginawa nga nila iyon 
at pinaupo silang lahat. 15 Pagkatapos ay kinuha Mya ang limang 
tinapay at ang dalawang isda. Pagtingala sa langit ay pinagpala 
Niya ang mga ito, at pinagpira-piraso iyon at saka ibinigay sa mga 
alagad para ihain sa mga tao. 17 At kumain sila at nabusog silang 
lahat. At sila'y may nakuhang 12 bayong ng pinagpira-pirasong 
pagkain na natira sa kanila. 13 At nangyari habang Siya ay 
nananalangin mag-isa, naroon ang Kanyang mga alagad. At 
nagtanong Siya sa kanila at sinabi, "Sino raw Ako batay sa mga 
sinasabi ng karamihan ng tao?" 19 At nang sumagot ay sinabi nila, 
"Si Juan na Tagalublob raw po, pero po ang ilan ay si Elias: at 
ang iba naman ay isa sa mga sinaunang propeta na bumangon." 
20 At sinabi Niya sa kanila, "Pero kayo, ano ang masasabi niyo 
kung sino Ako?" At pagsagot ni Pedro ay sinabi niya, "Ang Kristo 
ng Diyos." 


Ang Paghihirap ng Anak ng Tao at ng mga Sasama sa 
Kanya 


21 Pero mahigpit Niya silang inutusan na huwag itong ipagsabi 
kanino man, 22 sabay sabi na, "Ang Anak ng Tao ay 
kinakailangang magdanas ng maraming hirap, at mapawalang 
halaga sa pamamagitan ng punong-lingkod, at mga pinunong 
pari, at mga dalubhasa sa Biblia, tapos ay mapatay at 
magbangon sa ikatlong araw." 23 At sinabi Niya sa lahat, "Ang 
sinumang naghahangad na sundin Ako, dapat niyang pagkaitan 
ang sarili niya, at dapat niyang pasanin ang kanyang krus sa 
bawat araw, at dapat na sumama siya sa Akin. 24 Dahil sinuman 
ang nais iligtas ang sarili niya ay ipapahamak ito, pero sinuman 
ang magpahamak sa sarili niya alang-alang sa Akin, siya ang 
magliligtas nito. 2s Dahil anung pakinabang sa isang tao na 
makamtan ang buong mundo pero ang sarili naman niya ay 
mapahamak o masira? 26 Dahil sinuman ang ikahiya Ako at ang 
Aking mga salita, siya naman ay ikakahiya ng Anak ng Tao kapag 
dumating na Siya taglay ang kaluwalhatian Niya, at ng Ama, at 
ng mga anghel na banal. 27 Pero sinasabi Ko sa inyo ang totoo, 


37 


may ilang mga nakatayo rito na hinding-hindi matitikman ang 
kamatayan hanggang sa makita nila ang Kaharian ng Diyos." 


Nakipagpulong si Jesus kina Moises at Flias sa gitna 
ng Bundok 


28At makalipas ang halos walong araw matapos ang mga salitang 
iyon, at pagkakuha kay Pedro, at Juan, kasama si Tyago, 
umakyat Siya patungo sa bundok para manalangin. 2s At nangyari 
na sa pananalangin Niya ay nagbago ang kutis ng Kanyang 
mukha at ang Kanyang damit ay nagningning sa kaputian. 3o At 
bigla nalang may dalawang kalalakihang nakipag-usap sa Kanya, 
sila ay si Moises at si Elias 31 na nagpakita sa gitna ng 
kaluwalhatian. Nagsalita sila tungko/ sa paglisan Niya na malapit 
na Niyang tuparin sa Jerusalem. 32 Pero si Pedro at ang mga 
kasama Niya ay mahimbing na natutulog. At nang magising ay 
nakita nila ang kaluwalhatian Niya at ang dalawang lalaking 
nakatayo sa tabi Niya. 33 At nangyari nang paalis na ang mga ito 
mula sa Kanya ay nagsalita si Pedro sa harapan ni Jesus, "Amo, 
mabuti po para sa atin na nandito. Kaya't hayaan Myo pong 
gumawa kami ng tatlong kubo-isa para sa Inyo, at isa para kay 
Moises, at isa naman para kay Elias," nang hindi nalalaman ang 
kanyang sinasabi. 3a Pero habang sinasabi niya ang mga ito ay 
may dumating na ulap at pumaibabaw ito sa kanila. Kaya't 
natakot sila habang ang mga ito ay papasok sa loob ng ulap. 35 
At may tinig na dumating galing sa ulap na nagsabing, "Ito ang 
minamahal Kong Anak. Siya ang pakikinggan niyo." 36s At nang 
marinig ang Boses ay natagpuang mag-isa si Jesus. At sila ay 
tahimik /ang at wala silang sinabihan sa loob ng mga panahong 
iyon, tungkol sa alin man sa nasaksihan nila. 


Pinagaling ni Jesus ang Batang Inaalihan ng 
Demonyo 


37At nangyari sa kasunod na araw, pagbaba nila mula sa bundok, 
ay napakaraming tao ang sumalubong sa Kaniya. 3s At biglang 
may isang mamang sumigaw mula sa karamihan na nagsabing, 
"Guro, nakikiusap po ako sa Inyo, tignan Niyo po ang anak kong 
lalake, dahil siya lang po ang kaisa-isa ko. 3s Pansinin Niyo at may 
espiritung sumasanib sa kanya, at bigla na lang siyang sumisigaw 
at nagkukumbulsyon siya na may pagbula ng bibig, at sa hirap 


38 


nitong lumabas sa kanya ay sinusugatan siya nito. ao At nakiusap 
na po ako sa mga alagad Niyo para palayasin ito, pero di nila 
kinaya." a1 Pero pagkasagot ni Jesus ay sinabi Niya, "Ah! 
henerasyong walang pananalig at tiwali, hanggang kailan Ko 
kayo sasamahan at hanggang kailan Ko kayo titiisin? Dalhin mo 
dito ang anak mo." 42 At habang papalapit ito ay binalibag ito ng 
demonyo at ito ay nangisay. Pero sinaway ni Jesus ang espiritung 
marumi, at pinagaling Niya ang bata, at ibinalik Niya ito sa tatay 
niya. 43 At namangha silang lahat dahil sa kadakilaan ng Diyos. 
Pero habang ang lahat ay takang-taka dahil sa lahat ng mga 
bagay na ginawa ni Jesus, sinabi Niya sa mga alagad Niya, 44 
"Isuksok niyo sa loob ng mga taynga niyo ang mga salitang ito: 
dahil ang Anak ng Tao ay malapit nang ipagkanulo sa mga kamay 
ng tao." 45 Pero di nila naiintindihan ang salitang ito, at lingid ito 
mula sa kanila, nang sa gayun ay di nila ito maintindihan at takot 
silang tanungin Siya tungkol sa mga salitang iyon. 


Sino ang Pinakadakila 


46 At nagkaroon sa kalagitnaan nila ng pagtatalo tungko/ sa kung 
sino sa kanila ang pinakadakila. 47 At nang malaman ni Jesus ang 
argumento sa mga puso nila, kinarga Niya ang isang bata at 
inilagay ito sa tabi Niya. 4s At sinabi Niya sa kanila, "Ang sinumang 
tumanggap sa batang ito dahil sa pangalan Ko ay tumatangap sa 
Akin, at sinumang tumanggap sa Akin ay tumatanggap sa 
nagpadala sa Akin. Dahil ang pinakamababa sa gitna ninyong 
lahat ay siyang magiging dakila." 49s At pagsagot ni Juan ay sinabi 
niya, "Amo, may nakita po kaming nagpapalayas ng mga 
demonyo gamit ang pangalan Niyo at pinagbawalan po namin 
siya dahil hindi po siya sumasama sa atin." so At sinabi sa kanya 
ni Jesus, "Huwag ninyong pagbawalan. Dahil ang hindi laban sa 
atin ay kakampi natin." 


Ang Anak ng Tao ay Dumating Di Para Manira ng 
Buhay Kundi Para Magligtas 


s1 At nangyari, nang dumating na ang panahon ng pagtanggap 
sa Kanya sa itaas, itinuon na Niya ang atensyon Niya para 
pumunta sa Jerusalem. s2 Kaya't nagpadala Siya ng mga 
mensahero bago pa man Siya magpakita. At nang makaalis ay 
pumasok sila sa bayan ng mga Samaritano para ipaghanda Siya 


39 


roon. 53 Pero hindi nila Siya tinanggap dahil ang atensyon Niya ay 
nakatuon papunta sa Jerusalem. 5a Pero nang makita /to ni Tyago 
at Juan na mga alagad Niya ay sinabi nila, "Panginoon, gusto 
Niyo po ba na tawagin namin ang apoy na bumaba mula sa langit 
nang sa ganun ay lamunin sila gaya rin ng ginawa ni Elias?" 55 
Pero lumingon Siya, sinaway sila, at sinabi Niya, "Di niyo 
nalalaman kung anung klaseng espiritu ang mayroon kayo! s6 
Dahil ang Anak ng Tao ay di dumating para manira ng buhay ng 
mga tao, kundi para magligtas." At nagpunta na /ang sila sa iba 
pang baranggay. 


Iwan Mo ang Lahat at Sumunod Sa Kanya 


s7 At nangyari ito, habang sila'y naglalakad sa gitna ng 
kalsada, na may isang lalake ang nagsabi sa Kanya, "Panginoon, 
sasama po ako sa Inyo saan man Kayo magpunta." 5s At sinabi sa 
kanya ni Jesus, "Ang mga sora ay may mga lungga, at ang mga 
ibon sa himpapawid ay may mga pugad, pero ang Anak ng Tao 
ay wala man lang lugar kung saan ipapatong ang Kanyang ulo." 
59 At sinabi Niya sa isang lalake, "Sumama ka sa Akin." Pero sinabi 
nito, "Panginoon, hayaan Niyo po munang umuwi ako para ilibing 
ang ama ko." so Pero sinabi sa kanya ni Jesus, "Hayaan mong 
ilibing ng mga patay ang kanilang patay, pero humayo ka at 
ipangaral ang Kaharian ng Diyos." 61 At may isa ring nagsabi, 
"Panginoon, sasama po ako sa Inyo, pero hayaan Niyo po muna 
akong magpaalam sa mga kasamahan ko sa bahay." 62 Pero sinabi 
sa kanya ni Jesus, "Walang sinuman na matapos mailagay ang 
kamay niya sa araro, at tumitingin pa doon sa mga bagay na nasa 
likuran ang babagay sa Kaharian ng Diyos." 


Pinahayo ni Jesus ang 70 mga Alagad 


1At pagkatapos ng mga bagay na ito ay pumili rin 
ang Panginoon ng 70 pang iba at pinadala sila ng 
tig-dadalawa sa Kanyang harapan, papunta sa 
bawat lungsod at lugar kung saan Siya papunta. 2 
Kaya't sinabi Niya sa kanila, "Ang aanihin ay totoong napakarami, 
pero ang mga manggagawa ay kakaunti. Kaya't makiusap kayo 
sa May-ari ng anihan na magpadala pa ng mga manggagawa 
para sa Kanyang ani. 3 Humayo kayo. Tignan niyo, ipinadadala Ko 
kayo na parang mga kordero sa gitna ng mga lobo. aHuwag na 


40 


kayong magdadala ng pitaka, o bagahe, o sandalyas, at huwag 
na kayong makipagkamustahan pa sa sino mang makasalubong 
niyo sa daan. 5s At saan mang bahay kayo pumasok, sabihin niyo 
muna, 'Kapayapaan para sa tahanang ito.'s At kung tunay na 
nandoon ang anak ng kapayapaan, dadapo sa ibabaw nito ang 
kapayapaan niyo, pero kung hindi naman, ito'y babalik sa inyo. 7 
At manatili kayo sa tahanang iyon na kumakain at umiinom ng 
mga bagay na galing sa kanila, dahil ang manggagawa ay 
karapat-dapat tumanggap ng sahod niya. Huwag kayong 
magpalipat-lipat ng bahay. s At saan mang lungsod kayo pumasok, 
at kayo ay tanggapin nila, kainin niyo ang mga bagay na ihain sa 
inyo, sat pagalingin niyo ang mga may sakit na nandoon. Tapos 
ay sabihin niyo sa kanila, 'Ang Kaharian ng Diyos ay lumapit na 
sa inyo. "1o Pero saan mang lungsod kayo pumasok at kayo ay di 
nila tanggapin, paglabas sa kalsada nila ay sabihin niyo, 11 'Kahit 
ang alikabok mula sa inyong lungsod na dumikit sa amin ay 
tinatanggal namin /aban sa inyo, gayun pa man, pakatandaan 
niyo ito na ang Kaharian ng Diyos ay dumaan na sa harapan niyo. ' 
12 Pero sinasabi Ko sa inyo na magiging mas madali pang 
pagbigyan ang Sodom pagdating ng araw na iyon kaysa sa 
lungsod na ito. 13 Lagot ka, Chorazin! Lagot ka, Betsaida! Dahil 
kung ang mga makapangyarihang ginawa sa inyo ay nangyari sa 
Tiro at Sidon, nagsisi na sana sila noon pa na nakaupo at 
nakadamit ng sako at mga abo. 14 Pero mas madali pang 
pagbigyan ang Tiro at Sidon sa araw ng paghuhukom, kaysa sa 
inyo. 15 Ikaw naman, Capernaum na abot sa langit ang pag-angat, 
sa impiyerno ka ibabagsak. 16 Ang nakikinig sa inyo ay nakikinig 
sa Akin, at ang tumatanggi sa inyo ay tumatanggi sa Akin: at ang 
tumatanggi sa Akin ay tumatanggi sa Nagpadala sa Akin. 


Bumagsak si Satanas Parang Kidlat 


17 At nagbalik ang 70 na nagdiriwang. Sinabi nila, 
"Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay sunod-sunuran sa 
amin gamit ang Inyong pangalan!" 1s At sinabi Niya sa kanila, 
"Nakita Ko si Satanas na parang kidlat na nalaglag mula sa langit. 
19 Tignan niyo, binibigyan Ko kayo ng awtoridad na durugin ang 
mga ahas at mga alakdan sa ilalim ng inyong mga paa, pati na 
ang lahat ng puwersa ng kaaway. At walang anuman sa mga ito 
ang makapagdudulot nang masama sa inyo sa ano pa mang 
paraan. 20o Gayun pa man, huwag kayong magdiwang tungkol dito, 


41 


na ang mga espiritu ay sumusunod sa inyo, pero sa halip ay 
magdiwang kayo dahil ang mga pangalan niyo ay nakasulat sa 
loob ng kalangitan. 21 Sa oras na iyon ay nagdiwang sa espiritu si 
Jesus at sinabi Niya, "Pinasasalamatan Ko po Kayo, Ama, 
Panginoon ng langit at ng daigdig, dahil itinago Niyo po ang mga 
bagay na ito mula sa mga eskperto at matatalino, at inihayag ang 
mga ito sa mga bata. Siya nga po Ama, dahil ganito ang siyang 
kalugod-lugod sa harapan Niyo! 22 At pagharap sa mga alagad ay 
sinabi Niya, "Lahat ng bagay ay ipinaubaya na sa Akin ng Ama 
Ko, at walang nakakaalam kung sino ang Anak maliban sa Ama, 
at kung sino ang Ama maliban sa Anak, at sa sinumang gustuhin 
ng Anak na ipakilala. 23 At nang sila-sila na lang, hinarap Niya ang 
mga alagad sabay sinabi, "Mapalad ang mga matang nakakakita 
ng mga nakikita niyo, 24 Dahil sinasabi Ko sa inyo na maraming 
propeta at mga hari ang nangarap na masilayan ang mga 
nasasaksihan niyo pero di nila nakita, at marinig ang mga 
naririnig niyo, pero di nila narinig." 


Sino ba ang aking Kapwa? 


25 At biglang may tumayo na isang abogado na sinubok 
Siya at sinabi, "Guro, ano po ang dapat gawin para manahin ko 
ang Buhay na walang hanggang?" 26 At ang sabi Niya rito, "Ano 
ba ang nakasulat sa Batas? Paano mo ito nabasa?" 27 At pagsagot 
ay sinabi niya, "Mamahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng 
buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, 
at ng buong isip mo, at ang kapwa mo gaya ng sarili." 28 At sinabi 
Niya sa kanya, "Tama ang sinagot mo. Iyan ang gawin mo, at 
mabubuhay ka." 29 Pero sa hangad na patunayan ang sarili ay 
sinabi niya sa harapan ni Jesus, "At sino naman po ang aking 
kapwa?" 3o Pero pagsagot ni Jesus ay sinabi Niya, "May isang 
taong bumaba mula sa Jerusalem papuntang Jerico at 
nakasalubong siya ng mga mandarambong, na hinubaran siya ng 
damit matapos bugbugin sabay layas, at iniwan siyang nag- 
aagaw buhay. 31 Ngayon nagkataon, na may isang pari na 
bumaba sa gitna ng kalsadang iyon at pagkakita sa kanya ay 
dumaan ito sa kabilang direksyon. 32 At ganoon din ang ginawa 
ng isang Levita na nandoon sa lugar na iyon na paglapit at 
pagkakita sa kanya ay dumaan na ang sa kabilang direksyon. 33 
Pero may isang Samaritano na habang naglalakbay ay napadaan 
papunta sa kanya. At pagkakita sa kanya ay nahabag ito, 34 at 


42 


nang lapitan ay binendahan nito ang mga sugat niya, nilagyan ng 
langis ng olibo at katas ng ubas, at sinakay siya sa ibabaw ng 
sarili nitong hayop. Dinala siya nito papunta sa isang hotel, at 
inalagaan siya nito. 3s At kinabukasan, nang siya ay paalis na ay 
naglabas siya ng dalawang denaryo, ibinigay niya sa 
nangangasiwa, at sinabi niya rito, 'Alagaan mo siya at anumang 
kakailanganin mo pang gastusin ay babayaran ko sa iyo sa 
pagbalik ko. "3s Sino ngayon sa tatlong ito, sa palagay mo, ang 
naging kapwa sa taong sinalakay ng mga mandarambong?" 37 At 
sinabi nito, "Siya po na nagpakita ng awa sa kanya." Kaya't sinabi 
sa kanya ni Jesus, "Humayo ka at gawin mo rin ang tulad nito." 


Si Marta ay Balisa sa Paglilingkod 


38 At nangyari habang sila'y naglalakbay na pumasok Siya sa loob 
ng isang barangay. At may isang babae doon na nagngangalang 
Martha ang tumanggap sa Kanya sa loob ng bahay nito. 3s At 
mayroon itong kapatid na babae na kung tawagin ay Maria, at ito 
ay naupo malapit sa paanan ni Jesus para pakinggan ang 
mensahe Niya. 40o Pero si Marta ay aligaga sa sangkatutak na 
paglilingkod. Kaya't paglapit roon ay sinabi nito, "Panginoon, 
wala po ba Kayong pakialam na ang kapatid kong babae ay 
iniwanan po akong mag-isa para maglingkod? Kaya't pagsabihan 
Niyo po siya na tulungan naman niya ako!" 41 Pero pagsagot ni 
Jesus ay sinabi Niya sa kanya, "Marta, Marta, nag-aalala at balisa 
ka tungkol sa maraming bagay. 42 Pero nag-iisa lang ang 
kailangan, at pinili ni Maria ang magandang parte na di 
matatanggal mula sa kanya." 


Tinuro ni Jesus ang Paraan ng Pananalangin 


1At nangyari na Siya ay nanalangin sa isang lugar. 
Nang Siya ay matapos ay sinabi ng isa sa mga 
alagad Niya sa Kanya, "Panginoon, turuan Niyo po 
kaming manalangin kung paano rin si Juan ay 
nagturo sa mga alagad niya." 2 At sinabi Niya sa kanila, "Kapag 
kayo ay nananalangin, sabihin niyo, 'Ama naming nasa kalangitan, 
pakabanalin Niyo po ang pangalan Niyo, dumating po ang 
Kaharian Niyo, mangyari po ang kalooban Niyo kung paano sa 
langit, gayun din po sa ibabaw ng daigdig, 3 ibigay Niyo po sa 
amin ang tinapay na kakailanganin namin sa bawat araw, 4 at 
43 


patawarin Niyo po kami sa mga kasalanan namin, dahil kami rin 
po ay nagpapatawad sa bawat isang may pagkaka-utang sa amin, 
at huwag Niyo po kaming ilagay sa gitna ng pagsubok, sa halip 
ay iligtas Niyo po kami mula sa masama." 5 At sinabi Niya sa kanila, 
"Sino sa inyo ang may kaibigan, at kung sakaling magpupunta 
siya sa kanya ng hatinggabi at sabihin sa kanya, 'Pre, pahiramin 
mo naman ako ng tatlong pirasong tinapay. 6s May kaibigan kasi 
ako na lumapit sa akin galing sa biyahe at walang-wala naman 
akong maihanda para sa kanya. 7 At siya naman ay sasagot mula 
sa loob ng bahay sabay sasabihin, 'Huwag mo na akong bigyan 
ng problema, sarado na ang pintuan, at ang mga anak ko ay 
kasama ko na sa gitna ng kama. Hindi ko na kayang bumangon 
pa para bigyan ka! 's Sinasabi Ko sa inyo, kahit na hindi nito 
gustong bumangon at pagbigyan siya dahil sa pagiging 
magkaibigan nila, pero dahil sa kakulitan niya ay babangon ito 
para ibigay sa kanya anuman ang kailangan niya. 5 Sinasabi Ko 
rin sa inyo, humingi kayo at ito'y ibibigay sa inyo, maghanap kayo, 
at matatagpuan niyo, kumatok kayo, at pagbubuksan kayo. 10 
Dahil tumatanggap ang bawat isang humihingi, at 
nakasusumpong ang maghahanap, at pagbubuksan ang 
kumakatok. 11 Sino sa inyo na Ama, kapag ang anak ay humingi 
sa kanya ng tinapay, ay hindi niya bibigyan, sa halip ay bato ang 
ibibigay niya rito? Kung isda naman ang hingin, baliktad, imbes 
na isda ay ahas ang ibibigay niya rito? 120 kung sakaling humingi 
ito ng itlog, baliktad, alakdan ang ibibigay niya rito? 13 Kung kayo 
ngang masasama ay marunong magbigay ng magagandang 
regalo sa mga anak niyo, gaano pa kayang higit ang Amang nasa 
langit? Ibibigay Niya ang Banal na Espiritu sa mga humihingi sa 
Kanya." 


Siniraan ng Ilan si Jesus Dahil sa Himalang Ginawa 
Niya 


14At nagpapalayas Siya ng demonyo sa taong pipi. At nangyari, 
nang lumabas na ang demonyo, na nakapagsalita ang pipi at 
ikinagulat ito ng mga tao. 15 Pero may ilan sa kanila ang nagsabi, 
"Nagpapalayas Siya ng mga demonyo sa pamamagitan ni 
Beelzebub ang pangulo ng mga demonyo." 16 At ang iba naman, 
sa hangad na subukan Siya, ay humihingi sa Kanya ng senyales 
mula sa langit. 17 Pero dahi/ alam Niya ang mga iniisip nila, sinabi 
Niya sa kanila, "Bawat kaharian na nahati laban sa sarili nito ay 


44 


nawawasak, at ang tahanan na kalaban ang sarili nito ay 
babagsak. 18At kung si Satanas rin ay nahati laban sa sarili niya, 
paano tatagal ang kaharian niya? Sinasabi niyo kasi na 
nagpapalayas Ako ng mga demonyo sa pamamagitan ni 
Beelzebub. 19 At kung sa pamamagitan ni Beezebub ay 
nagpapalayas Ako ng mga demonyo, kanino naman humihingi ng 
tulong ang mga anak niyo para palayasin sila? Kaya dahil dito, 
sila na ang magiging mga hukom niyo. 


Napapalayas si Jesus ng Demonyo Gamit ang Daliri 
ng Diyos 


20 Pero kung sa pamamagitan ng daliri ng Diyos ay nagpapalayas 
Ako ng mga demonyo, walang kaduda-dudang dumating na sa 
inyo ang Kaharian ng Diyos. 21 Kapag ang isang makapangyarihan 
at armadong tao ay nagbabantay sa sarili niyang mansyon, nasa 
mabuting kalagayan ang mga ari-arian niya. 22 Pero kapag may 
isang mas malakas sa kanya ang sumalakay atsumakop sa kanya, 
kukunin nito ang armas niya kung saan siya umasa, at 
ipapamahagi ang mga nasamsam nito. 23 Ang hindi sumasama sa 
Akin ay lumalaban sa Akin, at ang hindi nagpupulong na kasama 
Ko ay nagsisikalat. za Kapag ang maruming espiritu ay umalis 
mula sa isang tao, naglalakbay ito sa gitna ng mga tuyong lugar 
para maghanap ng mapagpapahingahan at wala itong makikita. 
Sasabihin niya, 'Babalik ako sa loob ng bahay ko kung saan ako 
lumabas. 25 At pagdating doon ay matatagpuan niya itong linis na 
at nasa ayos. 26 Kaya't pupuntahan niya at magsasama pa siya ng 
pitu pang espiritung mas masama pa sa kanya. At pagkapasok 
ay maninirahan sila roon. At ang huling kalagayan ng taong iyon 
ay mas malala kaysa sa una." 


Mapalad ang Nakikinig at Tumutupad sa Salita ng 
Diyos 


27At nangyari, habang sinasabi Niya ang mga bagay na ito, may 
isang ginang mula sa karamihan ang sumigaw at sinabi sa Kanya, 
"Mapalad ang sinapupunang nagdala sa Inyo, at ang dibdib na 
Inyong sinusuhan!" 28 Pero sinabi Niya, "Hindi. Sa halip, 
mapapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad 
nito." 29 At nang magkatipon ang napakaraming tao, nagsimula 
Siyang magsabi, "Ito ay isang masamang henerasyon na 


45 


naghahanap ng senyales. Pero walang senyales na ibibigay dito 
maliban sa senyales ni Jonas na propeta. 30o Dahil kung paano si 
Jonas ay naging senyales sa mga taga Nineve, gayun din ang 
mangyayari sa Anak ng Tao sa henerasyong ito. 31 Sa araw ng 
paghuhukom, ang reyna ng timog ay babangon kasama ng mga 
kalalakihan sa henerasyong ito, at bhahatulan niyang 
maparusahan ang mga ito, dahil naglakbay siya mula sa dulo ng 
daigdig para lang pakinggan ang karunungan ni Solomon, at 
tignan niyo, mas dakila pa kay Solomon ang naririto. 


Liwanag o Lagim 


32Sa araw ng paghuhukom, ang mga kalalakihan ng Nineve ay 
babangon kasama ang henerasyong ito, at hahatulan itong 
maparusahan, dahil nagbalik-loob sila sa pangangaral ni Jonas, 
pero tignan niyo, mas dakila kay Jonas ang naririto. 33 At walang 
tao na pagkasindi ng lampara ay ilalagay ito sa loob ng tagong 
lugar, o sa ilalim ng timba, sa halip ay sa ibabaw ng ilawan, para 
ang mga pumapasok ay makakita ng liwanag. 3a Ang lampara ng 
katawan ay ang mata. Kaya kapag ang mata mo ay maayos, ang 
buong katawan mo rin ay puspos ng liwanag. Pero kapag 
masama ito, ang katawan mo rin ay puno ng lagim. 35 Kaya't 
alamin at siguraduhin mo, na ang liwanag na nasa iyo ay hindi 
kadiliman. 3s Kaya't kung ang buong katawan mo ay maliwanag, 
walang parte na madilim, buong-buo itong mapupuspos ng 
liwanag, kung paanong naiilawan ka ng liwanag ng lampara." 


Pinagsabihan ni Jesus ang Likong mga Pariseo 


37 At habang nagsasalita Siya, may isang Pariseo ang 
nakiusap sa Kanya na kung pwede ay makasalo Siyang kumain. 
At pagpasok sa loob ng lugar na iyon ay naupo Siya para kumain. 
38 Pero nagulat ang Pariseo nang makita nito na hindi muna Siya 
naghugas bago ang hapunan. 3s At sinabi ng Panginoon sa kanya, 
"Ngayon, kayo na mga Pariseo, nililinis niyo ang labas ng baso at 
ng pinggan, pero ang kalooban niyo ay puno ng pangungurakot 
at kasamaan! 40 Mga hangal, hindi ba't ang gumawa sa panlabas 
ay ginawa rin ang nasa loob? 41 Sa halip ay magbigay kayo ng 
tulong sa kapwa nang mula sa kalooban, at pansinin niyo, ang 
lahat ng bagay ay malinis para sa inyo. 42 Pero lagot kayong mga 
Pariseo! Dahil iniikapu niyo ang minta, at ang ruda at bawat isang 

46 


halaman, pero nilalaktawan niyo naman ang hustisya at ang pag- 
ibig ng Diyos. Dapat niyong gawin ang mga ito nang di 
pinababayaan ang mga nauna. 43 Lagot kayong mga Pariseo! 
Dahil hanap niyo lagi ang mga pangunahing upuan sa loob ng 
mga simbahan, at ang mga pagpupugay sa gitna ng mga 
pampublikong pagpupulong. 44 Lagot kayong mga dalubhasa sa 
Biblia at mga Pariseo, mga mapagkunwari! Dahil para kayong 
mga puntod na walang pangalan at ito ay lingid sa mga taong 
lumalakad sa ibabaw ng mga ito. 


Pinagsabihan ni Jesus ang Mga Mambabatas Tungkol 
sa Gawain Nila 


a5 Kaya't sumagot ang isa sa mga abogado. Sinabi nito sa Kanya, 
"Guro, kami rin po ay iniinsulto Niyo sa mga sinasabi Niyong ito." 
46 At ang sabi Niya, "Kayo ring mga abogado, lagot kayo! Dahil 
ipinapabuhat niyo sa mga tao ang mga napakabibigat na pasanin, 
ang mga pasanin na kayo mismo ay hindi handang galawin kahit 
pa isang daliri niyo! a7 Lagot kayo! Dahil kayo ang gumagawa ng 
mga libingan ng mga propeta, at ang mga ama niyo naman ang 
pumapaslang sa kanila! 4s Talagang pinapatotoo niyo at botong- 
boto kayo sa mga gawain ng mga ama niyo, dahil sila talaga ang 
pumaslang sa mga ito, at kayo naman ang gumagawa ng 
kanilang mga libingan. 45 Dahil rin dito ay sinabi ng karunungan 
ng Diyos, 'Padadalhan Ko sila ng mga propeta at mga apostol, at 
ang ilan sa kanila ay papatayin at uusigin nila. '5o Para ang dugo 
ng lahat ng mga propeta na nadanak mula pa ng likhain ang 
daigdig ay singilin sa henerasyong ito. 51 Mula sa dugo ni Abel 
hanggang sa dugo ni Zacarias na pinaslang sa pagitan ng altar at 
ng templo. Sinasabi Ko sa inyo ang totoo, sisingilin iyon mula sa 
henerasyong ito. 52 Lagot kayong mga dalubhasa sa Batas! Dahil 
itinapon niyo ang susi ng kaalaman. Hindi nga kayo pumasok, 
pero ang mga pumapasok dito ay hinahadlangan niyo naman!" 53 
At nang sabihin Niya ang mga bagay na ito sa harapan nila, ang 
mga dalubhasa sa Biblia at ang mga Pariseo ay nagsimulang 
atakihin S/ya ng matindi, at hamunin Siyang magsalita tungkol sa 
maraming bagay: sa nanonood sa Kanya, at naghahanap ng 
anumang mahuhuli mula sa bibig Niya, para mayroon silang 
maiaakusa laban sa Kanya. 


47 


Sino Ang Dapat na Katakutan 


1 Samantala, nang magdagsaan ang di mabilang 

na tao, anupa't si/@'y nagkakadaganan na sa isa't 

isa, nagsimula Siyang magsalita sa harapan ng 

mga alagad Niya una sa lahat, "Mag-ingat kayo 
mula sa lebadura ng mga Pariseo. Ito ay ang pagkukunwari. 2 
Dahil walang nakatakip na di mabubuksan, at lihim na di 
mahahayag. 3 Kaya't anumang sabihin Niyo sa gitna ng dilim ay 
maririnig sa gitna ng liwanag, at ang sinabi niyo ng pabulong sa 
taynga sa loob ng kuwarto ay maihahayag sa ibabaw ng 
bubungan. 4 Pero sinasabi Ko sa inyo na mga kaibigan Ko, huwag 
kayong matakot dahil sa mga pumapatay sa katawang lupa at 
pagkatapos ay di na kayang gawin ang higit pa rito. 5 Pero 
ipapakita Ko sa inyo kung kanino dapat kayo matakot. Katakutan 
niyo Siya na pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihang 
magtapon sa gitna ng impiyerno. Oo, sinasabi Ko sa inyo, Siya 
ang dapat niyong katakutan. 


Ang Mga Buhok sa Ulo Niyo ay Bilang Lahat 


6 Hindi ba ipinagbibili ng kwarenta sentimo ang limang maya, 
pero walang ni isa sa kanila ang limot sa harapan ng Diyos? 7 
Pero maging ang mga buhok sa ulo niyo ay bilang lahat. Kaya't 
huwag kayong matakot. Mas mahalaga kayo kaysa sangkatutak 
na maya. 8 At sinasabi Ko sa inyo, sinumang magpahayag 
patungkol sa Akin sa harapan ng mga tao: ipapahayag rin ng 
Anak ng Tao ang patungkol sa kanya sa harapan ng mga anghel 
ng Diyos. 9 Pero ang magkaila sa Akin sa harapan ng mga tao ay 
ipagkakaila sa harapan ng mga anghel ng Diyos. 10 At sinumang 
magsasabi ng salitang laban sa Anak ng Tao, pwede pa siyang 
patawarin, pero ang magsalita ng panlalapastangan laban sa 
Banal na Espiritu ay di na mapapatawad pa. 11 At kapag dinala 
nila kayo sa harapan ng mga simbahan, kasama ng mga 
mahistrado at ng mga awtoridad, huwag niyong alalahanin kung 
paano o ano ang isasagot niyo, o ano ang sasabihin niyo. 12 Dahil 
ang Banal na Espiritu ang magtuturo sa inyo sa oras na iyon 
anuman ang dapat na sabihin. 


48 


Mag-Ingat sa Kasakiman 


13 At nagsalita sa Kanya ang isa mula sa karamihan, "Guro, 
kausapin Niyo naman po ang kapatid ko na bahaginan ako ng 
mana." 14 At ang sabi Niya rito, "Tao, sino ang nag-atas sa Akin 
para maging hukom o tagahati ng mga ari-arian niyo?" 15 Sinabi 
Niya pa sa kanila, "Mag-ingat at magbantay kayo mula sa 
kasakiman, dahil ang Buhay ng tao?” ay hindi matatagpuan 
ninuman sa gitna ng kasaganahan na galing sa mga ari-ariang 
mayroon siya." 16 At nagkuwento Siya sa kanila ng talinghaga at 
sinabi, "Ang lupain ng isang mayamang tao ay umani nang 
masagana. 17 At pinag-iisipan niya at sinasabi sa loob-loob niya, 
'Ano kaya ang gagawin ko ngayong wala na akong lugar na 
mapaglalagyan para sa mga inani ko? '18 At sinabi niya, 'Tto ang 
gagawin ko: gigibain ko ang aking mga kamalig, at magtatayo 
ako ng mas malalaki. At doon ko ngayon ilalagay lahat ng mga 
inani ko at ng mga pagpapala ko. 19 At sasabihin ko sa kaluluwa? 
ko, Kaluluwa, mayroon ka nang napakaraming pagpapala na 
nakahanda para sa maraming taon. Kampante ka /ang, kumain 
ka, uminom ka at magdiwang ka! '20 Pero sinabi ng Diyos sa 
kanya, 'Hangal, ngayong gabi rin ay sisingilin nila sa iyo ang 
kaluluwa mo! Kanino na ngayon mapupunta ang mga bagay na 
ipinundar mo? 21 Ganyan ang mapapala ng taong nag-imbak ng 
kayamanan para sa sarili pero hindi mayaman sa harapan ng 
Diyos." 


Huwag Mag-alala Tungkol sa Ikabubuhay 


22 At sinabi Niya sa harapan ng mga alagad Niya, "Dahil dito 
ay sinasabi Ko sa inyo, huwag niyong alalahanin ang para sa 
ikabubuhay niyo, kung ano ang kakainin niyo, o ang para sa 
katawan, kung ano ang isusuot niyo. 23 Ang hininga ay higit na 
mahalaga kaysa pagkain, at ang katawan kaysa damit. 24 
Pagmasdan niyo ang mga uwak dahil hindi sila nagtatanim ni 
umaani man, na wala ring imbakan o kamalig, pero pinakakain 
sila ng Diyos. Gaano pang higit ang nadadala niyo kaysa mga 
ibon? 25 At sino sa inyo sa pamamagitan ng pag-aalala ay 
magagawang magdagdag sa tangkad niya ng isang siko? 26 Kung 
samakatuwid ay di niyo kayang gawin /tong napakaliit na bagay, 
bakit kayo nag-aalala tungkol sa iba pang mga bagay? 27 
Pagmasdan niyo ang mga liryo kung paano sila lumalaki: di sila 


49 


nagpapagod, di rin sila naghahabi. Pero sinasabi ko sa inyo, na 

kahit si Solomon sa lahat ng panahon ng kanyang kaluwalhatian 

ay di nakapagdamit tulad ng isa sa mga ito. 28 Pero kung ang 

damo sa gitna ng kabukiran na ngayon at bukas ay iginagatong 

sa kalan ay ganyan damitan ng Diyos, gaano pa kaya ang laki ng 

pagnanais Miyang damitan kayo! Ganyan ba kaliit ang tiwala niyo? 
29 At kayo, huwag niyong hanapin ang inyong kakainin, o ang 

inyong iinumin, at huwag na kayong mag-alala, 30 Dahil ang lahat 

ng mga ito ang laging hanap ng mga bansa sa mundo, pero alam 

na ng Ama niyo na kailangan niyo ang mga ito. 


Ang Totoong Kayamanan 


31 Sa halip ay hanapin niyo ang Kaharian ng Diyos, at ang 
lahat ng ito ay idaragdag sa inyo. 32 Huwag kayong matakot, 
munting kawan, dahil ikinatuwa ng Ama niyo na ibigay sa inyo 
ang Kaharian. 33 Ipagbili niyo ang mga ari-arian niyo at magbigay 
kayo ng tulong sa mga nangangailangan. Gumawa kayo para sa 
mga sarili niyo ng mga pitaka na di naluluma, kayamanan na di 
nauubos sa loob ng kalangitan kung saan walang 
makapupuntang magnanakaw, o insektong naninira. 34 Dahil 
kung nasaan ang kayamanan niyo, doon din ang puso niyo 
mapupunta. 35 Dapat na nakasuot ang inyong mga sinturon sa 
baywang at ang mga ilawan ay nakasindi, 36 at kayo ay 
maikukumpara sa mga taong naghihintay sa panginoon nila na 
darating mula sa kasalan anumang oras. Para sa pagdating at 
pagkatok sa pinto ay agad na may magbubukas para sa kanya. 
37 Mapalad ang mga alipin na iyon na pagdating ng panginoon 
ay maaabutan itong naghihintay. Sinasabi Ko sa inyo ang totoo 
na magbibihis siya at tatawagin silang maupo sa hapag kainan, 
at pupunta doon para pagsilbihan sila. 38 At kung siya ma'y 
dumating mula alas nuebe hanggang hatinggabi, o dumating 
siya mula hatinggabi hanggang alas tres ng madaling araw, at 
maabutan niya sa parehas na situasyon, mapapalad ang mga 
lingkod na iyon. 39 Pero unawain niyo ito na kung alam lang sana 
ng may-ari ng bahay kung anung oras darating ang magnanakaw, 
nagbantay sana siya at hindi niya sana hinayaang mapasok ang 
bahay niya. 40 Kaya't maging handa rin kayo, dahil ang Anak ng 
Tao ay dumarating sa oras na di niyo inaasahan." 


50 


Maging Matapat Hanggang sa Pagdating ng 
Panginoon 


41 At sinabi sa Kanya ni Pedro, "Panginoon, sa amin lang po 
ba Niyo sinasabi ang talinghagang ito, o pati rin po sa lahat?" 42 
At sinabi ng Panginoon, "Sino kaya ang matapat at matalinong 
tagapangasiwa na siyang aatasan ng panginoon sa kanyang 
sambahayan para magbigay ng hustong sukat ng pagkain sa 
takdang panahon? 43 Mapalad ang aliping iyon na sa pagdating 
ay makikita ng panginoon niya na ginagampanan ang bagay na 
ito. 44 Sinasabi Ko sa inyo ang totoo na gagawin niya itong 
tagapamahala sa lahat ng kanyang mga ari-arian. 45 Pero kung 
sabihin ng aliping iyon sa loob ng kanyang puso, 'Matatagalan 
pa ang dating ng panginoon ko, 'at magsimulang upakan ang 
mga lalake at ang mga babaing alipin, at kumain, uminom, at 
saka maglasing, 46 Ang panginoon ng aliping iyon ay darating sa 
araw na di nito inaasahan, at sa oras na di nito alam, tapos ay 
tatagain niya ang katawan nito sa gitna, at ibibigay niya ang 
nararapat dito kasama ng mga di nananalig. 47 Pero ang aliping 
ito na alam ang kalooban ng kanyang panginoon at hindi 
naghanda, at di rin ginawa ang naaayon sa kalooban niya ay 
hahatawin ng maraming beses. 48 Pero ang hindi nakakaalam at 
gumawa ng mga bagay na nararapat ng kaparusahan ay 
hahatawin ng kaunti. At sa bawat isa na binigyan ng malaki, mula 
sa kanya ay malaki rin ang hihingin. At sa kanya na maraming 
pinagkatiwala, sa kanya ay marami rin ang hihingin. 


Dibisyon Dala ng Ebanghelio 


49 Dumating Ako para maglagay ng apoy sa gitna ng daigdig, 
at ano pa ang hihilingin Ko kung nagliyab na ito? 50 Pero mayroon 
Akong paglulublob kung saan Ako dapat malublob. At gaano na 
lang ang pagtitiis Ko hanggang sa mangyari ito! 51 Akala niyo ba 
na dumating Ako para magbigay ng kapayapaan sa gitna ng 
daigdig? Sinasabi Ko sa inyo, Hindi, at sa halip ay pagkakabaha- 
bahagi. 52 Dahil simula ngayon, ang limang tao sa isang pamilya 
ay magkakabaha-bahagi, tatlo laban sa dalawa, at dalawa laban 
sa tatlo. 53 Magkakabaha-bahagi ang ama laban sa anak na lalake, 
gayun din ang anak na lalake laban sa ama, ang ina laban sa 
anak na babae, at ang anak na babae laban sa ina, ang biyenang 


51 


babae laban sa kanyang manugang na babae, at ang manugang 
na babae laban sa kanyang biyenan na babae." 


Matalino sa Ibang Bagay Pero Di Alam Ang 
Katuwiran ng Diyos 


54 At sinabi Niya rin sa mga tao, "Kapag may nakita kayong 
paparating na ulap mula sa kanluran, sinasabi niyo agad, 'May 
parating na ulan. ' at ganoon nga ang nangyayari. 55 At kapag 
umiihip ang hangin mula sa timog, sinasabi niyo naman na 
magiging mainit ang panahon. ' At ganoon nga ang nangyayari. 
56 Mga ipokrito! Alam niyo kung paano suriin ang panlabas na 
kaganapan sa langit at sa lupa, pero hindi niyo alam kung paano 
unawain ang nangyayari sa panahong ito? 57 Bukod pa rito, bakit 
hindi ninyo mapagpasyahan kahit sa inyong mga sarili kung ano 
ang tama? 


Makipagkasundo sa Kaaway 


58 Dahil kapag ikaw ay papunta sa harap ng isang mahistrado 
kasama ng kalaban mo, habang nasa daan palang ay gawin mo 
na ang dapat na gawin para makalaya mula sa kanya, kung hindi 
ay baka kaladkarin ka niya papunta sa hukom, at ang hukom ay 
ibigay ka sa pulis, at ang pulis ay itapon ka sa loob ng bilangguan. 
59 Sinasabi ko sa iyo, hinding-hindi ka makakalabas doon 
hangga't hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo." 


Magbago o Mapahamak 


1 At nang mga panahong iyon, mayroong ilang 
nandoon ang nagsabi sa Kanya tungkol sa mga 
Galilenyong ang dugo ay hinalo ni Pilato kasama ng 
kanilang mga handog na hayop. 2 At pagsagot ni 
Jesus ay sinabi Niya sa kanila, "Akala niyo ba na 
ang mga Galilenyong ito ay higit na makasalanan sa lahat ng 
mga Galilenyo dahil sa klase ng dinanas nila? 3 Sinasabi Ko sa 
inyo, Hindi. Kaya't kung hindi kayo magbago, lahat kayo ay 
masasawing katulad nia. 4 O yung 18 na nadaganan nang 
gumuho ang tore sa gitna ng Siloam at ikinamatay ng mga ito, 
akala niyo ba na sila ang may mas malaking atraso kaysa sa lahat 
ng mga taong nakatira sa Jerusalem? 5 Sinasabi Ko sa inyo, Hindi. 


52 


Kaya't kung hindi kayo magbago, lahat kayo ay masasawing 
katulad nia." 


Tagpasin ang Punong Di Nagbubunga 


6 At sinabi Niya ang talinghagang ito: "May isang taong 
nagtanim ng igos sa gitna ng kanyang ubasan. At pumunta siya 
para tumingin ng bunga roon pero wala siyang nakita. 7 At sinabi 
niya sa katiwala ng ubasan, 'Tignan mo, tatlong taon na akong 
nagpupunta at nag-aabang ng bunga sa puno ng igos na ito, 
pero wala pa rin akong makita! Tagpasin mo na nga yan. Ano 
ang dahilan at sinasayang nito ang lupa? 8 At pagsagot ay sinabi 
nito sa kanya, 'Amo, pabayaan niyo po muna yan ngayong taong 
ito. Habang naghihintay, ako naman po ay maghuhukay sa 
palibot nito at maglalagay ako ng dumi ng hayop. 9 At kung 
sakaling magbunga po ito, magaling, pero kung hindi naman po, 
pagdating ng panahong iyon, ay tagpasin niyo na ito. " 


Pinagaling ni Jesus ang Maysakit sa Araw ng 
Pamamahinga 


10 At Siya ay nagtuturo sa loob ng isa sa mga simbahan sa 
kalagitnaan ng Araw ng Pamamahinga. 11 At kapansin-pansin, 
mayroong isang ginang doon na 18 taon nang may espiritu ng 
karamdaman. At siya ay nakayuko na at di kayang iunat ang sarili 
ng maayos. 12 At nang makita siya ni Jesus ay tinawag siya Nito 
at sinabi sa kanya, "Ginang, pinalaya ka na mula sa karamdaman 
mo!" 13 At inilapat Niya ang mga kamay dito: at agad itong 
napatindig, at nagpuri sa Diyos. 14 Pero sumagot ang pinuno ng 
simbahan na galit na galit dahil sa Araw ng Pamamahinga 
nagpagaling si Jesus. Sinabi nito sa mga tao, "May anim na araw 
kung saan dapat Siyang magtrabaho. Kaya't pumunta kayo sa 
mga araw na iyon para tumanggap ng kagalingan at huwag sa 
Araw ng Pamamahinga!" 15 Kaya't sinagot siya ng Panginoon at 
sinabi, "Ipokrito! Hindi ba't sa Araw ng Pamamahinga ay 
kinakalagan ng bawat isa sa inyo mula sa kuwadra ang kanyang 
baka o ang kanyang asno at inilalabas ito para painumin? 16 At di 
ba nararapat lang sa ginang na ito na anak ni Abraham na 
ginapos ni Satanas, mantakin mo sa loob ng 18 taon, ay 
makalagan mula sa pagkagapos na ito sa Araw ng 
Pamamahinga?" 17 At habang sinasabi Niya ang mga bagay na 


53 


ito, napapahiya ang lahat ng mga kumokontra sa Kanya at 
nagdiriwang ang lahat ng mga taong nagkatipon dahil sa lahat 
ng mga magagandang bagay na nagaganap sa pamamagitan 
Niya. 


Ang Kaharian ng Diyos: Mustasa at Lebadura 


18 At sinabi Niya, "Saan kaya maihahambing ang Kaharian ng 
Diyos, at saan Ko ba ito maikukumpara? 19 Katulad nito ang isang 
butil ng mustasa na pagkakuha ng isang tao ay itinanim niya sa 
kanyang hardin. At tumubo ito, at naging isang malaking puno, 
at ang mga ibon sa himpapawid ay namugad na sa pagitan ng 
mga sanga nito. 20 At muli Niyang sinabi, "Saan Ko pa 
ikukumpara ang Kaharian ng Diyos? 21 Para itong lebadura na 
pagkakuha ng isang ginang ay hinalo niya sa tatlong timbang 
harina, hanggang sa umalsa itong lahat. 22 At sinusuyod Niya ang 
mga lungsod at ang mga barangay sa pagtuturo, at habang 
naglalakbay papuntang Jerusalem. 


Sino ang Maliligtas? 


23 At may nagsabi sa Kanya, "Panginoon, maliit na bilang lang 
po ba ang mga naliligtas?" At sinabi Niya sa harapan nila, 24 
"Pagsikapan niyong makapasok sa makipot na pintuan, dahil 
sinasabi Ko sa inyo, maraming gugustuhing makapasok dito pero 
di nila kakayanin. 25 Kapag dumating na ang may-ari ng bahay, 
mula sa puntong iyon, at isara na niya ang pintuan, at kayong 
nasa labas ay magsimulang tumayo at kumatok sa pintuan 
habang sinasabi, 'Panginoon, panginoon, pagbuksan niyo po 
kami, 'ay sasagutin niya kayo at sasabihin, 'Hindi ko alam kung 
taga saan kayo. '26 Sa puntong iyon ay magsisimula na kayong 
magsabi, 'Kumain at uminom po kami sa harapan Niyo, at 
nagturo po Kayo sa gitna ng aming mga kalsada! '27 Pero 
sasabihin Niya, 'Sinasabi Ko sa inyo, hindi ko alam kung taga 
saan kayo. Lumayo kayo sa akin, lahat kayong manggagawa ng 
kasamaan! '28 Magkakaroon doon ng iyakan at ng pagngangalit 
ng mga ngipin, kapag nakita niyo na si Abraham at Isaac, at si 
Jakob, pati na ang lahat ng mga propeta sa loob ng Kaharian ng 
Diyos, pero kayo ay kinakaladkad palabas. 29 At sila ay darating 
mula sa silangan, at kanluran, at mula sa hilaga, at katimugan, 


54 


at magsasalo-salo sa loob ng Kaharian ng Diyos. 30 At tignan niyo, 
may mga huling mauuna, at mayroong mga unang mahuhuli." 


Di Natinag si Jesus sa Kabila ng banta sa Kanyang 
Buhay 


31 Nang araw ding iyon ay may mga dumating na Pariseo. 
Sabi nila sa Kanya, "Lumabas na Kayo at umalis na Kayo dito, 
dahil gusto Kayong patayin ni Herodes." 32 At sinabi Niya sa 
kanila, "Pagbalik ay sabihin niyo sa tusong iyon, "Pansinin mo, 
nagpapalayas Ako ng mga demonyo, at nagbibigay ng 
kagalingan sa araw na ito at sa kinabukasan, at Ako'y matatapos 
sa pangatlong araw. 33 Gayunpaman, kailangan Akong 
magpatuloy ngayong araw, at bukas pati sa susunod pa, dahil 
hindi posible na ang isang propeta ay masawi sa labas ng 
Jerusalem. 34 Jerusalem, Jerusalem, ang pumapatay ng mga 
propeta, at nambabato sa mga ipinadadala sa kanya! Gaano Ko 
kadalas binalak na tipunin ang mga anak mo na katulad sa 
ginagawa ng inahing manok sa kanyang mga sisiw na nasa ilalim 
ng kanyang mga pakpak, pero ayaw niyo! 35 Tignan mo, iiwan sa 
iyong wasak ang bahay mo! Pero sinasabi Ko sa inyo ang totoo 
na hinding-hindi niyo na Ako makikita hanggang sa dumating 
ang panahon na sabihin niyo, 'Purihin ang dumarating sa 
pangalan ng Panginoon! " 


Walang Humpay Na Nagpapagaling si Jesus 


1 At nangyari nang pumunta Siya sa bahay ng isa 
14 sa mga pinuno ng mga Pariseo para dumalo sa 

kainan “sa 5 Araw ng Pamamahinga, na 

inoobserbahan nila Siyang mabuti. 2 At kapansin- 
pansin ang isang taong minamanas na nasa harapan Niya. 3 At 
nang sumagot si Jesus ay nagsalita Siya sa harapan ng mga 
dalubhasa sa Biblia at sa mga Pariseo. Sabi Niya, "Legal ba na 
magpagaling sa Araw ng Pamamahinga?" 4 At tahimik /ang sila. 
Pero hinawakan Niya ito, pinagaling at pinauwi. 5 At pagsagot sa 
kanila ay sinabi Niya, "Sino sa inyo na kapag nahulog sa bangin 
ang kanyang asno o baka na hindi agad ililigtas ito sa kalagitnaan 
ng Araw ng Pamamahinga?" 6 At di nila kinayang sumagot sa 
Kanya tungkol sa mga bagay na ito. 


55 


Tinuruan ni Jesus ang Mga Pariseo kung paano 
Magpakumbaba 


7 At nagsabi Siya ng isang talinghaga sa harapan ng mga 
imbitado nang mapansin Niya kung paano sila mamili ng mga 
pinakaimportanteng upuan sa mga kainan. Sinabi Miya sa 
harapan nila, 8 "Kapag ikaw ay naimbitahan ng kahit sino sa isang 
kasalan, huwag kang umupo sa pinakaimportanteng upuan sa 
kainan, dahil baka may panauhing mas kagalang-galang sa iyo 
ang inimbitahan niya. 9 At paglapit ng nag-imbita sa iyo at sa 
kanya ay sasabihin niya sa iyo, 'Ibigay mo nga sa taong ito ang 
lugar na iyan.' At pagkatapos ay magsimula ka nang umupo sa 
pinakadulong upuan sa hiya. 10 Sa halip, kapag ikaw ay 
naimbitahan, pumunta ka at umupo sa pinakadulong pwesto, 
para kapag lumapit ang nag-imbita sa iyo, ay sabihin niya sa iyo, 
'Kaibigan, halika sa mas mataas na pwesto. 'Sa puntong iyon ay 
magkakaroon ka ng karangalan sa harap ng mga kasama mo sa 
hapag-kainan. 11 Dahil ang sinumang itinataas ang sarili ay 
ibababa, at ang ibinababa ang sarili ay itataas." 


Magbahagi ng Pagpapala sa Mga Dukha 


12 At sinabi Niya rin sa nag-imbita sa Kanya, "Kapag 
nagpapaalmusal ka o nagpapakain ka ng hapunan, huwag mong 
imbitahan ang mga kaibigan mo, o ang mga kapatid mo, o ang 
mga kamag-anak mo, o ang mga mayayaman mong kapit-bahay, 
dahil baka imbitahan ka rin nila pabalik at maibalik /ang sa iyo 
ang katumbas ng ginawa mo. 13 Sa halip, kapag naghahanda ka 
ng malaking salu-salo, imbitahan mo ang mga mahihirap, ang 
mga lumpo, ang mga pilay, ang mga bulag, 14 at ikaw ay 
pagpapalain dahil hindi ka nila masusuklian sa ginawa mo. 
Ibabalik ito sa iyo sa panahon ng pagbangon ng mga matutuwid 
mula sa mga patay." 15 At nang marinig ng isa sa mga nakaupo 
ang mga bagay na ito, sinabi nito sa Kanya, "Mapalad ang 
makakakain ng tinapay sa loob ng Kaharian ng Diyos!" 


Isang Engrandeng Hapunan 


16 At sinabi Niya rito, "May isang taong naghanda ng isang 
engrandeng hapunan at marami siyang inimbitahan. 17 At 
pinadala niya ang alipin niya sa oras ng hapunan para sabihin sa 


56 


mga naimbitahan, 'Halina kayo, dahil handa na ang lahat! '18 At 
nagsimula si/ang lahat na humingi ng dispensa, pare-parehas sila. 
Sinabi sa kanya ng nauna, 'Bumili kasi ako ng isang pirasong lote 
at kailangan kong umalis at tignan iyon. Pakiusap ko /ang sa iyo, 
patawarin mo muna Ao. 19 Sinabi naman ng isa, 'Bumili kasi ako 
ng limang pares ng baka at aalis ako para tingnan sila. Pakiusap 
ko lang sa iyo, patawarin mo muna ko. 20 At sinabi naman ng isa, 
'Kakakasal ko /ang sa asawa ko, at dahil dito ay hindi ko kayang 
pumunta. '21 Kaya't pagbalik ng aliping ito ay ibinalita niya sa 
panginoon niya ang mga bagay na ito. Kaya naman, sa galit ng 
may-ari ng bahay ay sinabi nito sa alipin niya, 'Dali, pumunta ka 
sa gitna ng mga kalye at mga lansangan sa lungsod, at dalhin 
mo rito ang mga mahihirap, at ang mga lumpo, pati ang mga 
pilay, at mga bulag! 22 Pagkatapos ay sinabi ng alipin, 'Panginoon, 
nagawa na po gaya ng ipinag-utos niyo, pero mayroon pa pong 
bakanteng pwesto. '23 At sinabi ng panginoon sa alipin, 'Umalis 
ka papunta sa mga kalsada, at sa mga pader ng /ungsod, at pilitin 
mo silang pumasok para mapuno ang bahay ko. 24 Dahil sinasabi 
ko sa inyo na wala ni isa sa mga taong iyon na naimbitahan ang 
makakatikim sa aking hapunan." 25 At dinumog Siya ng 
sangkatutak na tao, at pagharap ay sinabi Niya sa kanila, 


Iwanan mo ang lahat alang-alang kay Kristo 


26 "Kung may lalapit sa Akin at hindi kinamumuhian ang ama 
pati ang kanyang ina, pati na ang asawa, at ang mga anak, 
gayundin ang mga kapatid na lalake, pati ang mga kapatid na 
babae, oo, pati rin ang sarili niyang buhay, ay hindi kayang 
maging alagad Ko. 27 At sinumang hindi nagdadala ng krus niya, 
at sumusunod sa Akin, ay hindi kayang maging alagad Ko. 28 
Dahil sino ba sa inyo na gustong magtayo ng isang tore ang di 
muna uupo at magbibilang ng gastusin, kung mayroon siyang 
sapat na pondo para tapusin iyon? 29 Dahil kung sakaling 
mailagay na ang pundasyon nito pero di naman ito kayang 
tapusin, lahat ng makakita nito ay magsisimulang laitin siya 30 
habang sinasabing, 'Ang taong ito ay nagsimulang magpatayo 
ng gusali pero hindi naman kayang tapusin! 31O sino bang hari 
ang lumalabas para lumaban sa isa pang hari sa isang digmaan 
na di muna uupo para pag-aralan kung kakayanin niyang 
sagupain ng 10,000 ang 20,000 na dumarating laban sa kanya? 
32 Pero kung hindi, habang malayo pa, ay dapat magpadala na 


57 


siya ng embahador na siyang makikipag-usap tungo sa 
kapayapaan. 33 Gayun din naman, bawat isa sa inyo na hindi 
iwanan ang lahat ng mayroon siya ay hindi kayang maging 
alagad Ko. 34 Mabuti ang asin, pero kung ang asin ay tumabang, 
sa pamamagitan ng anung bagay ito mapapaalat? 35 Hindi naman 
ito pwede sa lupa, o sa tambakan ng dumi. Ito ay itinatapon na 
nila. Ang may mga tayngang handang makinig, hayaan siyang 
makinig. 


Inabot ni Jesus ang Mga Ligaw na Tupa 


1 At naglapitan sa Kanya ang lahat ng mga kolektor 
1 ng buwis at ang mga makasalanan para makinig sa 

Kanya. 2 At nagbulungan ang mga Pariseo at ang 

mga dalubhasa sa Biblia na nagsabing, "Ang taong 

ito ay nagpapaunlak sa mga makasalanan, at 
nakikisalo sa kanilang kumain." 3 At binanggit Niya sa kanila ang 
talinghagang ito at sinabi, 4 "Sinung tao sa inyo na may 100 tupa, 
na kapag may isang nawala sa kanila ay hindi iiwan ang 99 sa 
gitna ng ilang at hahanapin ang nawala hanggang sa makita niya 
ito? 5 At kapag natagpuan na ay ipapatong niya /to sa kanyang 
mga balikat habang nagdiriwang. 6 At pagdating sa bahay ay 
tinatawag niya ang mga kaibigan at ang mga kapit-bahay para 
sabihin sa kanila, 'Samahan niyo akong magdiwang. Natagpuan 
ko na kasi ang tupa kong nawala! 7 Sinasabi ko sa inyo na ganito 
rin ang magiging saya sa loob ng langit para sa isang 
makasalanang nagbabalik-loob, kaysa sa 99 na matutuwid na di 
nangangailangang magbago. 8 O di kaya, sinung ginang na may 
10 denario , kung mawala niya ang isang denario ay di 
magsisindi ng lampara, at magwawalis ng bahay, at hahanapin 
ito ng mabuti hanggang sa makita niya? 9 At kapag nakita na ay 
tatawagin niya ang mga kaibigan at ang mga kapit-bahay 
habang sinasabi, 'Samahan niyo akong magdiwang. Nakita ko na 
kasi yung pera” na nawala ko! 10 Gayun din naman, sinasabi Ko 
sa inyo, na may pagdiriwang sa presensya ng mga anghel ng 
Diyos para sa isang makasalanang nagbabalik-loob." 


58 


Ang Anak na Lumayas sa Tahanan, Pero Muling 
Nagbalik 


11 At sinabi pa Niya, "May isang taong may dalawang anak 
na lalake. 12 At sinabi sa ama ng mas nakababata sa kanila, 'Itay, 
ibigay niyo na sa akin ang parte ng ari-arian na para sa akin. 'At 
hinati niya sa kanila ang kanyang kabuhayan. 13 Pagkatapos, di 
nagtagal, ay nag-impake na mga gamit ang nakababatang anak 
na lalake, bumiyahe sa isang malayong lalawigan, at doon niya 
inubos ang ari-arian niya sa waldas na pamumuhay. 14 Pero nang 
malustay na niya ang lahat ay nagkaroon ng matinding tag- 
gutom sa buong lalawigang iyon, at nagsimula na siyang 
maghirap. 15 Kaya't lumakad siya at kumapit sa isang 
mamamayan ng lalawigang iyon. At pinapunta siya sa gitna ng 
bukid nito para magpakain ng mga baboy. 16 At inaasam-asam 
niyang punuin ang tiyan niya ng mga bungang kahoy na kinakain 
ng mga baboy, pero wala namang magbigay sa kanya. 17 Pero 
nang siya'y matauhan ay sinabi niya, 'Gaano karaming 
trabahador mayroon ang tatay ko na labis-labis ang tinapay pero 
ako ay halos mamatay na dito sa gutom! '18 Tatayo na ko dito 
para pumunta sa tatay ko, at sasabihin ko sa kanya, tay, 
nagkasala po ako sa langit at sa harap niyo, 19 at di na po ako 
karapat-dapat na tawagin pang anak niyo. Gawin niyo na lang 
po akong gaya ng isa sa mga tauhan niyo. 20 At pagkatayo roon 
ay umalis siya papunta sa ama niya. Pero habang malayo pa siya 
ay nakita na siya ng ama niya at ito ay sobrang naawa. Kaya't 
ito ay tumakbo, niyakap siya at siya ay pinag-hahalikan. 21 At 
sinabi sa kanya ng anak, 'Tay, nagkasala po ako sa langit, at sa 
inyong harapan. Kaya't di na po ako karapat-dapat pang tawagin 
na anak niyo. 22 Pero sinabi ng ama sa mga alipin niya, 'Ilabas 
niyo ang pinakamagandang toga at damitan niyo siya at 
magbigay kayo ng singsing para sa kamay at sandalyas para sa 
mga paa niya, 23 at kunin niyo ang pinatabang guya, katayin niyo 
at magdiwang tayo habang kumakain, 24 Dahil itong anak kong 
lalake ay namatay at muling nabuhay, at nawala siya, pero 
natagpuan na. ' At sila ay nagsimulang magdiwang. 25 Ngayon, 
ang kanyang panganay na lalake ay nasa bukid, at sa pag-uwi 
nito, habang papalapit na sa bahay, ay narinig nito ang tugtugan 
at sayawan. 26 At pagtawag niya sa isa sa mga katiwala niya ay 
inusisa niya kung bakit nangyayari ang mga ito. 27 At sinabi nito 
sa kanya, 'Dumating na po kasi ang kapatid niyo at kinatay po 


59 


ng ama niyo ang pinatabang guya. Tinanggap niya kasi ito ng 
nasa maayos na kundisyon. '28 Pero nagalit siya at hindi niya 
gustong pumasok. Kaya naman, lumabas ang ama niya at 
nakiusap sa kanya. 29 At pagsagot ay sinabi niya sa ama, 
'Pansinin niyo, sa dinami-dami ng taon na nanilbihan ako sa inyo, 
ni minsan ay di ko nilabag ang utos niyo, pero ni minsan ay hindi 
niyo ko binigyan man lang ng bisirong kambing para magsaya 
kasama ng mga kaibigan ko! 30 Pero nang bumalik itong anak 
niyong ito, na lumustay ng kabuhayan niyo sa piling ng mga 
babaing bayaran, ay kinatay niyo pa para sa kanya ang 
pinatabang guya? '31 At sinabi niya rito, 'Anak, ikaw ay lagi ko 
namang kasama at lahat nang sa akin ay sa iyo. 32 At tama lang 
na magdiwang at magsaya, dahil itong kapatid mo ay namatay 
at muling nabuhay, at nawala pero nakita na. " 


Ang Matalinong Katiwala 


1 At sinabi Niya pa sa mga alagad Niya, "May isang 

mayamang tao na mayroong katiwala at may 
1 nagsumbong sa kanya na ang taong ito ay 

winawaldas ang mga ari-arian niya. 2 At pagtawag 
sa kanya ay sinabi niya rito, Ano ba itong naririnig ko tungkol sa 
iyo? Isuko mo na ang listahan ng mga ipinagkatiwala sa iyo, dahil 
hindi ka na pwedeng mamahala. 3 At sinabi ng katiwala sa loob- 
loob niya, 'Ano na ang gagawin ko? Binabawi na kasi ng amo ko 
ang panunungkulan mula sa akin. Hindi ko kayang magbungkal: 
nahihiya naman akong mamalimos. 4 Alam ko na ang gagawin ko, 
para kapag tinanggal na ako sa panunungkulan ay patuluyin nila 
ako sa loob ng mga tahanan nila. 5 At tinawag niya ang bawat 
isang may utang sa amo niya. Sinabi niya sa nauna, 'Magkano 
ba ang utang mo sa amo ko? '6 At ang sabi nito, '800 galon ng 
langis ng olibo". At sinabi niya rito, 'Bilis! Hawakan mo itong papel 
ng babayaran mo, umupo ka at isulat mo, 400. 7 Pagkatapos ay 
sinabi niya sa isa, 'At ikaw, magkano ang utang mo? 'At sinabi 
nito, '600 kaban ng trigo.” At sinabi niya rito, 'Kunin mo itong 
papel ng babayaran mo, at isulat mo, 480. '8 At pinuri ng amo 
ang tiwaling katiwala dahil sa talino ng ginawa nito: dahil ang 
mga anak ng panahong ito ay mas matatalino kaysa sa mga anak 
ng liwanag sa gitna ng sarili nilang henerasyon. 


60 


Maglingkod sa Pera o sa Diyos? 


9 At Ako naman, sinasabi Ko sa inyo, gamitin niyo ang mga 
kayamanan ng katiwalian para magkaroon kayo ng mga sariling 
kaibigan, para pag-alis niyo ay tanggapin nila kayo sa loob ng 
mga tahanang walang hanggan. 10 Ang tapat sa pinakamaliit ay 
tapat rin sa malaki: at ang tiwali sa pinakamaliit ay tiwali rin sa 
malaki. 11 Kaya't kung di kayo naging matapat patungkol sa di 
totoong yaman, paano kayo pagkakatiwalaan sa totoo? 12 At 
kung di kayo naging matapat sa ari-arian ng iba, paano kayo 
pagkakatiwalaan sa sarili niyong ari-arian? 13 Walang lingkod ang 
kayang manilbihan sa dalawang panginoon: dahil alin sa mga ito 
ang mangyayari. aayawan nito ang isa at mamahalin ang kabila, 
o di kaya'y kakapit ito sa isa at kamumuhian niya ang kabila. 
Hindi niyo kakayaning paglingkuran ang Diyos at ang pera." 14 
Pero ang mga Pariseo rin, na gahaman sa salapi, ay naririnig ang 
lahat ng mga bagay na ito, at pinagtawanan /ang nila Siya. 15 At 
sinabi Niya sa kanila, "Kayo itong mga nagmamalinis sa harap ng 
mga tao: pero nakikita ng Diyos ang mga puso niyo: dahil ang 
kapuri-puri sa gitna ng mga tao ay kasuklam-suklam sa harapan 
ng Diyos." 


Pangangaral ng Kaharian ng Diyos 


16 Ang Batas at ang mga Propeta ay hanggang kay Juan: 
mula sa panahong iyon ang Kaharian ng Diyos ay ipinangangaral 
na, at bawat isa ay pilit na pumapasok sa loob nito. 17 At mas 
madali pang maglaho ang kalawakan at ang buong mundo, 
kaysa mawalang bisa ang isang katiting na guhit sa letra ng 
Batas. 18 Sinumang /a/ake ang hiwalayan ang kanyang asawang 
babae, at magpakasal sa iba ay nangangalunya: at sinumang 
lalake ang magpakasal sa babaing humiwalay mula sa asawang 
lalake ay nangangalunya." 


Si Lazaro at ang Mayaman 


19 Ngayon, may isang mayamang tao, at nakadamit siya ng 
kulay ube at pinong lino na nagpipiyesta ng enggrande araw- 
araw. 20 Samantala, doon ay may isang pulubi na ang pangalan 
ay Lazaro na punung-puno ng sugat. Ito ay nakahandusay sa 
tapat ng entrada ng kanyang mansion, 21 at inaasam-asam 


61 


nitong makakain man lang mula sa mga mumung nalalaglag 
galing sa hapag-kainan ng mayaman. Samantala, kapag 
lumalapit ang mga aso ay dinidilaan nila ang mga sugat niya. 22 
At dumating ang panahon na namatay ang pulubi, at siya ay 
dinala sa piling ni Abraham sa pamamagitan ng mga anghel. At 
namatay rin ang mayaman, at inilibing. 23 At habang nagdurusa 
sa gitna ng impiyerno ay tumingala siya, at nakita niya si 
Abraham sa kalayuan, at si Lazaro sa piling nito. 24 Kaya't 
sumigaw siya at sinabi, 'Amang Abraham, maawa po kayo sa 
akin, at ipadala niyo po si Lazaro dito, para maisawsaw niya ang 
dulo ng daliri niya sa tubig at malamigan ang dila ko. Hirap na 
hirap na po kasi ako sa gitna ng apoy na ito! '25 Pero sinabi ni 
Abraham, 'Anak, alalahanin mo na tinanggap mo na ang mga 
magagandang bagay na gusto mo nang ikaw ay Buhay pa, at si 
Lazaro naman yung mga masasamang bagay. Pero inaaliw na 
siya ngayon, habang ikaw naman ay pinahihirapan. 26 At bukod 
pa rito, sa pagitan namin at ninyo ay may nakakabit na 
napakalawak na bangin: para hindi magawang tumawid ng mga 
mula dito papunta sa inyo: ni ang mga mula diyan na makatawid 
papunta sa amin. 27 Pero sinabi niya, 'Pakiusap ko na lang po sa 
inyo, ama, na ipadala niyo siya sa loob ng bahay ng tatay ko: 28 
may lima po kasi akong kapatid na lalake: para makapagpatotoo 
siya sa kanila, nang hindi rin po sila mapunta sa gitna ng lugar 
na ito nang pagdurusa. 29 Sinabi sa kanya ni Abraham, 'Nasa 
kanila na sina Moises at ang mga propeta, dapat silang makinig 
sa mga ito. 30 At sinabi niya, 'Hindi po, amang Abraham: pero 
kung may dadalaw sa kanila na mula sa mga patay ay 
magbabago ang isipan nila! '31 At sinabi nito sa kanya, 'Kung di 
nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, di rin sila 
makukumbinsi, kahit pa may bumangon mula sa mga patay. ' 


Patawarin ang Mga Nagkakasala at Nagsisisi 


"Imposible na walang darating na mga bagay na 
ikatitisod ng mga tao : pero lagot ang taong 
magiging instrumento sa pagdating ng mga ito! 2 Mas 
mabuti pa para sa kanya kung ang gilingang bato na nakakabit 
sa asno ay itali sa leeg niya, at ihagis siya sa gitna ng dagat, 
kaysa sa matisod niya ang isa sa mga malilinggit na ito. 3 
Bantayan niyong mabuti ang inyong mga sarili: At kung 
62 


1 1 At sinabi Niya sa harapan ng mga alagad, 


magkasala laban sa iyo ang kapatid mo, sawayin mo siya, at 
kung magsisi siya ay patawarin mo siya. 4 At kung magkasala siya 
laban sa iyo ng pitong beses sa isang araw, at pitong beses sa 
isang araw babalik sa iyo para sabihin, 'Nagsisisi ako sa ginawa 
kong kasalanan, 'ay patatawarin mo siya." 

Pananalig Tulad sa Isang Binhi 


5 At sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan, niyo pa 
po ang aming pananalig." 6 Pero sinabi ng Panginoon, "Kung 
mayroon kayong pananalig tulad ng isang binhi ng mustasa, 
pwede niyong sabihin sa puno ng sikomorong ito, 'Mahugot ka 
mula sa ugat, at maitanim sa gitna ng dagat, 'at ito ay susunod 
sa inyo. 7 Pero sino sa inyo na mayroong alilang nagsasaka o 
nagpapakain ng alagang hayop na pagka dating mula sa bukid 
ay magsasabi sa kanya agad, 'Halika't umupo ka para kumain? ' 
8 Hindi, sa halip ay sasabihin niya dito, 'Ihanda mo na ang 
kakainin ko, at magbihis ka, para makapagsilbi ka sa akin 
hanggang sa makakain ako at makainom. At pagtapos nito ay 
pwede ka nang kumain at uminom.' 9 Hindi ba niya 
pasasalamatan ang aliping iyon dahil ginawa nito ang mga inutos 
sa kanya? Sa tingin Ko, hindi. 19 Ganyan din dapat kayo, kapag 
nagawa na ninyong lahat ang mga ipinag-utos sa inyo, sabihin 
niyo na, 'Kami ay mga walang halagang alipin dahil ginawa /ang 
namin ang nararapat naming gawin. " 


Pinagaling ni Jesus ang 10 Ketongin, Bumalik ang Isa 


11 At dumating ang pagkakataon, habang Siya ay papunta sa 
Jerusalem, na napadaan Siya sa pagitan ng Samaria at Galilee. 
12 At nang papasok na Siya sa isang barangay doon, may 
sumalubong sa Kanyang 10 lalaking may ketong na nakatayo sa 
kalayuan. 13 At nagsisigaw sila habang sinasabi, "Jesus! 
Panginoon! Maawa po Kayo sa amin!" 14 At nang makita ay sinabi 
Niya sa kanila, "Pumunta kayo at magpatingin sa mga pari." At 
nangyari, habang papunta pa lang sila doon, nalinis na sila. 15 At 
nang mapansin ng isa sa kanila na siya ay magaling na, bumalik 
siya at nagsisigaw ng pagpupuri sa Diyos, 16 At dumapa ito sa 
lupa malapit sa Kanyang mga paa, at nagpasalamat sa Kanya. 
At ang lalaking ito ay isang Samaritano. 17 At pagsagot ni Jesus 
ay sinabi Niya, "Di ba't sampu ang nalinis? Pero nasaan na ang 
siyam? 18 Wala na ba kayong nakitang bumalik para magbigay 


63 


papuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? 19 At sinabi Niya rito, 
"Tumayo at lumakad ka na. Ang pananalig mo ang nagligtas sa 
iyo." 


Ang Kaharian ng Diyos ay Nasa Kalooban Mo 


20 At nang hingan Siya ng sagot ng mga Pariseo sa kung 
kailan darating ang Kaharian ng Diyos, sumagot Siya sa kanila at 
sinabi Niya, "Ang Kaharian ng Diyos ay hindi dumarating sa 
pamamagitan ng pagmamasid, 21 ni walang makapagsasabi, 
"Tignan mo, nandito! 'o 'Tignan mo, nandoon! ' Dahil, pansinin 
niyo, ang Kaharian ng Diyos ay nasa kalooban niyo." 22 Sinabi pa 
Niya sa harap ng mga alagad, "Darating ang mga araw kung 
kailan aasamin niyong makita ang isa sa mga araw ng Anak ng 
Tao, at hindi niyo /to makikita. 23 At sasabihin nila sa inyo, 'Tignan 
mo, nandito, o tignan mo, nandoon. 'Huwag niyong puntahan ni 
sundan ang mga ito. 24 Dahil gaya ng kidlat na kumikislap mula 
sa isang dako sa ilalim ng langit na nagliliwanag sa kabilang dako 
sa ilalim ng langit, gayun din ang mangyayari sa Anak ng Tao 
pagdating ng Araw Niya. 25 Pero dapat muna Siyang magdanas 
ng maraming paghihirap, at itakwil mula sa henerasyong ito. 


Ang Pagbabalik ng Anak ng Tao 


26 At tulad sa nangyari sa panahon ni Noe, gayun din ang 
mangyayari sa panahon ng Anak ng Tao. 27 Sila'y nagkakainan, 
nag-iinuman, kumukuha ng babaing pakakasalan, at 
naghahandog sa kanilang anak para ikasal, hanggang sa araw 
na pumasok na si Noe sa loob ng arko, at dumating ang delubyo, 
na ikinasawi ng lahat. 28 Sa ganito ring paraan ang nangyari sa 
panahon ni Lot. Sila ay nagkakainan, nag-iinuman, namimili at 
nagbebenta, nagtatanim at nagpapatayo ng bahay. 29 Pero nang 
araw na lumabas na si Lot mula sa Sodom, doon umulan ng apoy 
at asupre mula sa langit, na ikinasawi nilang lahat. 30 Ganito rin 
ang mangyayari sa araw na mahayag na ang Anak ng Tao. 31 Sa 
araw na iyon, kung may nasa ibabaw ng bubungan at nasa loob 
ng bahay ang mga gamit niya, huwag na siyang bumaba pa para 
kunin ang mga ito. At gayun din ang nasa gitna ng bukid: huwag 
na niyang balikan pa ang mga naiwan niya. 32 Tandaan niyo ang 
asawa ni Lot. 33 Sinumang magsumikap na iligtas ang buhay niya 
ay ipapahamak ito, at sinuman ang magpahamak nito ay 


64 


magliligtas nito. 34 Sinasabi Ko sa inyo, sa gabing iyon ay may 
dalawang tao sa ibabaw ng isang kama, ang isa ay kukunin, pero 
ang isa ay iiwan. 35 May dalawang babaing magkasama sa loob 
ng gilingan, kukunin ang isa, pero ang isa ay iiwan. 36 May 
dalawang nasa bukid: ang isa ay kukunin, at ang isa naman ay 
maiiwan. 37 At pagsagot ay sinabi nila sa Kanya, "Saan po ito 
magaganap, Panginoon?" At ang sabi Niya sa kanila, "Kung saan 
nandoon ang katawan, doon magkukumpulan ang mga agila." 


Ang Masamang Hukom at ang Balo 


1 At nagsabi pa Siya sa kanila ng isang talinghaga 
1 3 dahil sa kailangan laging manalangin at di masiraan 

ng loob. 2 Sinabi Wiya, "May isang hukom sa loob ng 

isang lungsod, na walang takot sa Diyos at walang 
nirerespetong tao. 3 At may babaing balo sa loob ng lungsod na 
iyon na pumupunta sa kanya. Sinasabi nito, 'Ipaghiganti niyo po 
ako mula sa kaaway ko. '4 At hindi niya ginustong gawin iyon sa 
loob nang ilang panahon: pero pagkatapos ay sinabi niya sa 
kanyang sarili, 'Bagamat di ako natatakot sa Diyos at walang 
respeto sa tao, 5 pero dahil sa binibigyan ako ng babaing balong 
ito ng sakit ng ulo, ipaghihiganti ko na siya, para di nako mainis 
dahil sa walang tigil na pagpunta niya. "6 At sinabi ng Panginoon, 
"Pansinin niyo ang pagkasabi nitong salbahing hukom. 7 Hindi 
ba Halo pa ang Diyos na ipaghihiganti ang mga hinirang Niya na 
umiiyak sa Kanya araw at gabi? At Siya ay punong-puno ng 
pasensya sa kanila. 8 Sinasabi Ko sa inyo na ipaghihiganti Niya 
sila nang mabilisan. Pero sa pagdating kaya ng Anak ng Tao ay 
makakakita Siya ng pananalig sa ibabaw ng daigdig?" 


Nanalangin ang Pariseo at ang Isang Makasalanan 


9 At nagsalita rin Siya ng ganitong talinghaga para sa ilan na 
naniniwala sa sarili nila na sila ay matuwid, pero walang respeto 
sa ibang di nila katulad. 19 "May dalawang taong umakyat sa loob 
ng templo para manalangin: yung isa ay Pariseo, at yung isa 
naman ay kolektor ng buwis. 11 Nang tumayo ang Pariseo ay 
nanalangin siya mag-isa ng ganito, 'O Diyos, pinasasalamatan Ko 
po Kayo, na hindi po ako tulad ng ibang mga tao - mga 
magnanakaw, mga di makatarungan, mga immoral, o gaya 

65 


nitong kolektor ng buwis na ito. 12 Nag-aayuno po ako ng 
dalawang beses sa isang linggo. Nag-iikapo po ako sa lahat ng 
aking natatanggap, gaano man karami. 13 At ang kolektor ng 
buwis na nakatayo sa malayo ay di man lang maatim na 
tumingingala sa langit, pero sinusuntok niya ang dibdib niya 
habang sinasabi, 'Diyos ko, maawa po Kayo sa isang 
makasalanang tu/ad ko. '14 Sinasabi Ko sa inyo, ang taong ito ay 
umuwi papunta sa bahay niya ng may bahid na katuwiran, kaysa 
sa isa. Dahil ang bawat isang itinataas ang sarili ay ibababa, at 
ang nagpapakumbaba sa sarili ay itataas." 


Ilapit Natin ang Maliliit na Bata Kay Jesus 


15 At dinadala rin nila sa Kanya ang mga sanggol, para 
mahawakan Niya ang mga ito. Pero nang makita ito ng mga 
alagad, sinaway nila ang mga ito. 16 At pagtawag sa kanila ni 
Jesus ay sinabi Niya, "Pabayaan niyo ang mga maliliit na bata na 
lumapit sa Akin, at huwag niyo silang pagbawalan, dahil para sa 
mga tulad nila ang Kaharian ng Diyos. 17 Sinasabi Ko sa inyo ang 
totoo, sinumang hindi tatanggap sa Kaharian ng Diyos gaya sa 
isang malinggit na bata ay hinding-hindi makakapasok sa loob 
nito. 


Utos ni Jesus sa Isang Mayamang Pinuno 


18 At may isang pinuno ang nagtanong sa Kanya. Sabi nito, 
"Mabuting guro, ano po ang dapat gawin para magmana ako ng 
Buhay na walang hanggan?" 19 Pero sinabi sa kanya ni Jesus, 
"Bakit mabuti ang tawag mo sa Akin? Walang ibang mabuti kundi 
ang nag-iisang Diyos. 20 Alam mo ang mga kautusan? 'Huwag 
kang mangangalunya, ' 'Huwag kang papatay ng tao, " 'Huwag 
kang 'mmagnanakaw,' 'Huwag kang magpapahayag ng 
kasinungalingan, ' 'Parangalan mo ang iyong ama at ang iyon 
ina. "21 At sinabi niya, "Tinupad ko na po ang lahat ng ito mula 
pa sa aking pagkabata." 22 At nang marinig ni Jesus ang mga ito 
ay sinabi Niya sa kanya, "Pero may isa ka pang kulang. Ibenta 
mo ang lahat ng mayroon ka gaano man karami, at ipamahagi 
mo sa mga mahihirap, at magkakaroon ka ng imbak na yaman 
sa langit. At pagbalik mo ay sumunod ka sa Akin." 23 Pero nang 
marinig ang mga ito ay lubha siyang nalungkot, dahil siya ay 
napakayaman. 24 At nang makita ni Jesus na sobra itong 


66 


nalungkot ay sinabi Niya, "Gaano na lang kahirap para sa mga 
may kayamanan na pumasok sa loob ng Kaharian ng Diyos. 25 
Dahil mas madali pa sa isang kamelyo na lumusot sa butas ng 
karayom kaysa sa isang mayaman na makapasok sa loob ng 
Kaharian ng Diyos." 26 At sila na nakarinig ay sinabi, "At sino 
naman po ang may kakayanang maligtas?" 27 Pero ang sabi Niya, 
"Ang mga bagay na imposible sa tao ay posible sa Diyos." 28 At 
sinabi ni Pedro, "Tignan Niyo, iniwan po namin ang lahat at 
sumunod kami sa Inyo." 29 At sinabi Niya sa kanila, "Sinasabi Ko 
sa inyo ang totoo, na walang nag-iwan ng kanyang bahay o mga 
magulang, o mga kapatid, o asawa, o mga anak, alang-alang sa 
Kaharian ng Diyos, 30 ang hinding-hindi tatanggap sa 
kasalukuyang panahon ng higit pa rito, at sa mundong darating, 
Buhay na walang hanggan." 


Binanggit ni Jesus Kung Ano ang Mangyayari sa 
Kanya 


31 At nang tawagin ang 12, ay sinabi Niya sa harap nila, 
"Pansinin niyo, paakyat na tayo sa Jerusalem at matutupad na 
ang lahat ng naisulat sa pamamagitan ng mga propeta tungkol 
sa Anak ng Tao. 32 Dahil ipagkakanulo Siya sa mga pagano, at 
Siya ay paglalaruan, at wawalang-hiyain, at pagdududuraan. 33 
At pagkahagupit nila sa Kanya, ay papatayin nila Siya, at sa 
ikatlong araw Siya ay babangon muli." 34 Pero wala silang 
naintindihan sa mga bagay na ito, dahil tinago ang kahulugan ng 
salitang ito mula sa kanila, kaya't di nila nauunawaan ang mga 
bagay na binabanggit. 


Pinagaling ni Jesus ang Bulag sa Jerico 


35 At dumating ang panahon, na habang Siya'y palapit sa 
Jerico, ay may isang bulag na nakaupo sa tabing daan na 
namamalimos, 36 at nang marinig ang pagdating ng mga tao, ay 
nagtanong siya kung ano ang nangyayari. 37 At sinabi nila sa 
kanya na si Jesus na Nazareno ay paparating. 38 At sumigaw siya 
habang sinasabi, "Jesus, Anak ni David! Maawa po Kayo sa akin!" 
39 At yung mga nasa harapan ay pinagsabihan siya na manahimik, 
pero lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, maawa po kayo 
sa akin!" 40 Kaya't napatigil si Jesus at nag-utos Siya na 
papuntahin yung mama sa Kanya. At nang ito'y makalapit, 


67 


tinanong Niya ito, 41 Sabi Niya, "Anung gusto mong gawin Ko 
para sa iyo?" At sinabi nito, "Panginoon, na makakita kong muli." 
42 At sinabi ni Jesus sa kanya, "Tanggapin mo ang iyong paningin. 
Ang pananalig mo ang nagligtas sa iyo." 43 At biglang nagbalik 
ang kanyang paningin at sumunod siya sa Kanya habang 
nagpupuri sa Diyos. At lahat ng taong nakakita nito ay nagbigay 
papuri sa Diyos. 


Tinawag ni Jesus si Zaqueo 


1 At pagkapasok ay dumaan Siya sa gitna ng Jerico. 
1 2 At kapansin-pansin, doo'y may isang lalaking 

nagngangalang Zaqueo, at siya ang pinuno ng mga 

kolektor ng buwis. Siya rin ay mayaman. 3 At 
nagsisikap siyang makita kung sino itong si Jesus pero hindi niya 
kaya mula sa gitna ng maraming tao, dahil maliit Jang ang 
pangangatawan niya. 4 Kaya't tumakbo siya sa unahan, umakyat 
sa isang puno ng sikomoro para makita Siya, dahil malapit na 
Siyang dumaan doon. 5 at nang makarating na Siya sa lugar na 
iyon, tumingala si Jesus, nakita siya, at sinabi Niya sa kanya, 
"Zaqueo, bilisan mong bumaba dyan dahil kailangan Akong 
manatili ngayong araw na ito sa loob ng bahay mo." 6 At 
nagmamadali siyang bumaba. Pagtapos ay tuwang-tuwa nito 
Siyang pinaunlakan. 7 At nang makita nila /to ay nagbulungan 
silang lahat habang sinasabi na, "Tumuloy Siya para maging 
bisita nitong makasalanang mama. 8 At tumayo si Zaqueo sabay 
sinabi niya sa harap ng Panginoon, "Tignan niyo po Panginoon, 
ang kalahati ng mga ari-arian ko ay binibigay ko na sa mga 
mahihirap, at kung may kinuha ako mula kanino man sa maling 
pamamaraan, isasauli ko po ang apat na beses na halaga niyon." 
9 At sinabi sa kanya ni Jesus na, "Ngayong araw na ito ay 
dumating ang kaligtasan sa tahanang ito, dahil siya rin ay isang 
lalaking anak ni Abraham. 10 Dahil dumating ang Anak ng Tao 
para hanapin at iligtas ang napahamak." 


Talinghaga ng Mga Aliping Napagkatiwalaan ng 
Yaman 


11 At habang pinakikinggan nila ang mga bagay na ito, 


idinagdag pa niya at binanggit ang isang talinghaga, dahil sa Siya 
ay malapit /ang sa Jerusalem at inaakala nila na ang Kaharian ng 


68 


Diyos ay biglaan nang lilitaw. 12 Kaya't sinabi Niya, "May isang 
tao na pinanganak na maharlika na pumunta sa malayong bansa 
para tanggapin ang isang kaharian para sa sarili niya at magbalik. 
13 At tinawag niya ang 10 alipin niya, binigyan niya sila ng 10 
mina, at sinabi niya sa kanila, 'Magtrabaho kayo hanggang sa 
pagdating ko. '14 Pero ang mga mamamayan niya ay ayaw sa 
kanya at nagpadala pa ng kinatawan para puntahan siya. Sabi 
nila, 'Hindi namin gustong maghari sa amin ang taong ito. '15 At 
dumating ang panahon nang siya'y bumalik na, matapos 
tanggapin ang kaharian, na nag-utos siyang papuntahin sa 
kanya ang mga aliping iyon na binigyan niya ng pera, para 
alamin kung magkano ang kinita ng bawat isa sa pangangalakal. 
16 Kaya't lumapit ang una at sinabi, 'Panginoon, ang mina niyo 
ay tumubo po ng 10 mina. '17 At sinabi niya rito, 'Magaling, isang 
mabuting alipin! Dahil naging matapat ka sa kaunti, sa iyo na 
ang pamamahala ng 10 lungsod. '18 At lumapit ang pangalawa 
sabay sinabi, 'Panginoon, ang mina niyo ay tumubo po ng lima 
pang mina. '19 At ganoon din ang sinabi nito sa kanya, 'At ikaw, 
maging tagapamuno ka sa limang lungsod. '20 At lumapit yung 
isa pa sabay sinabi, 'Panginoon, tignan niyo po, ang mina niyo 
na nasa pangangalaga ko ay nakatago po dito sa loob ng panyo: 
21 Ang dahilan ay natatakot po ako sa inyo, mabagsik po kasi 
kayong tao. Kinukuha po ninyo ang bagay na hindi kayo ang 
gumawa at inaani niyo ang hindi ninyo itinanim. '22 At sinabi niya 
rito, 'Mula sa salitang lumabas sa bibig mo ay hahatulan kita, 
masamang alipin! ' Alam mo palang mabagsik akong tao, dahi/ 
kinukuha ko ang hindi ako ang gumawa at inaani ang hindi ko 
itinanim. 23 Sa makatuwid, bakit di mo na lang inilagay ang pera 
ko sa bangko, para sa pagbalik ko ay masingil ko ito sana nang 
may kasamang interes? 24 At sinabi niya sa mga nakatayo doon, 
'Kunin niyo sa kanya ang mina at ibigay sa taong may 10 mina. 
25 Pero sinabi nila sa kanya, 'Panginoon, mayroon na po siyang 
10 mina. '26 (Dahil sinasabi ko sa inyo na bibigyan pa ang bawat 
isang mayroon na, pero mula sa wala, kahit ang bagay na 
mayroon siya ay kukunin pa mula sa kanya.) 27 'Bukod pa dyan, 
dalhin niyo dito yung mga kaaway kong iyon na ayaw na maghari 
ako sa kanila, at bitayin niyo sila sa harapan ko. “28 At matapos 
Niyang sabihin ang mga bagay na ito ay nauna na Siyang 
lumakad paakyat sa Jerusalem. 


[ 


69 


Ang Pagdating ng Hari ng mga Judio 


29 At dumating ang panahon, nang malapit na Siya sa Betfage 
at Betania papunta sa bundok na kung tawagin ay Olibo na 
nagpadala Siya ng dalawa sa mga alagad Niya. 390 Sinabi Niya, 
"Pumunta kayo sa loob ng barangay na nasa harap at pagpasok 
niyo ay matatagpuan niyong nakatali ang isang bisirong asno na 
hindi pa nasakyan ninuman. Kalagan at dalhin niyo rito. 31 At 
kung may magtanong sa inyo, 'Ano ang dahilan bakit niyo /to 
kinakalagan? ' Sasabihin niyo ang ganito sa kanya, 'Dahil may 
kailangan sa kanya ang Panginoon. " 32 At pagkaalis ng mga 
napag-utusan ay natagpuan nga nila /yon ayon sa pagkasabi 
Niya sa kanila. 33 At habang kinakalagan nila yung bisirong asno, 
sinabi ng mga may-ari nito sa kanila, 'Bakit niyo kinakalagan ang 
bisirong asno? '34 At sinabi nila, 'May kailangan sa kanya ang 
Panginoon. '35 At dinala nila ito palapit kay Jesus, tapos ay 
inilagay ang kanilang mga damit sa ibabaw ng bisirong asno 
habang isinasakay nila dito si Jesus. 36 At habang lumalakad Siya 
ay nilalatag nila ang mga damit nila sa gitna ng kalsada. 37 At 
nang Siya'y malapit nang dumating sa ibaba ng bundok ng mga 
Olibo, nagsimulang magdiwang at magpuri sa Diyos nang may 
malakas na tinig ang lahat ng mga alagad na ubod ng dami dahil 
sa lahat ng himalang nasaksihan nila. 38 Sabi nila, "Purihin ang 
Hari na dumarating sa pangalan ng Panginoon! Kapayapaan sa 
langit, at kaluwalhatian sa Kataas-taasan! 39 At ilan sa mga 
Pariseo na galing sa dagsa ng tao ay nagsabi sa kanya, "Guro, 
pakisaway po ang mga alagad niyo." 40 At pagsagot ay sinabi 
Niya sa kanila, "Sinasabi Ko sa inyo, na kung tatahimik ang mga 
ito, ang mga bato naman ang magsisigawan!" 


Iniyakan ni Jesus ang Lungsod ng Jerusalem 


41 At nang malapit na Siya ay pinagmasdan Niya ang lungsod, 
atiniyakan Niya ito 42 habang sinasabing, "Kung kinilala mo /ang 
sana, 00 ikaw, ang mga bagay na magdadala ng kapayapaan sa 
iyo, kahit man lang ang para sa araw mo na ito! Pero ngayon, 
nakatago na ang mga ito mula sa iyong mga mata. 4 Dahil 
darating sa iyo ang mga araw na ang mga kaaway mo ay gagawa 
ng moog sa paligid mo, at paliligiran ka nila at wala silang 
palalabasin sa inyo sa lahat ng dako. 44 At ipapantay ka nila sa 


70 


lupa kasama ng mga anak mo na nasa loob mo. Hindi rin sila 
mag-iiwan sa loob mo ng batong nakapatong sa isa pang bato, 
dahil hindi mo binigyang pansin ang panahon ng pagbisita Ko sa 
iyo." 


Nilinis ni Jesus ang Templo 


45 At pagpasok Wiya sa loob ng templo, sinimulan Niyang 
itaboy ang mga nagtitinda sa loob nito, pati na ang mga bumibili 
46 habang sinasabi sa kanila, "Nakasulat, 'Ang bahay Ko ay bahay 
ng pananalangin, 'pero kayo, ginawa niyo itong lungga ng mga 
magnanakaw!" 47 At araw-araw Siyang nagtuturo sa loob ng 
templo. Samantala ang mga pangulo ng kaparian, at ang mga 
dalubhasa sa Biblia, pati na ang mga pinuno ng sambayanan ay 
nagsisikap na iligpit Siya, 48 pero di sila makakita ng paraan kung 
paano nila /to gagawin dahil ang lahat ng tao ay gustong-gusto 
Siyang pakinggan. 


Hinanapan si Jesus ng Lisensya sa mga Gawain 
Niya 


1 At dumating ang panahon, sa isa sa mga araw 
na iyon, habang nagtuturo Siya sa mga tao sa loob 
ng templo at nangangaral ng masayang balita na 
dumating ang mga pangulo ng kaparian, at ang 

mga dalubhasa sa Biblia, kasama ang mga punong-lingkod. 2 At 
nagsalita sila sa harapan Niya at sinabing, "Sabihin Mo sa amin, 
sa pamamagitan ng anung awtoridad ginagawa Mo ang mga 
bagay na ito, o sino ang nagbigay sa Iyo ng awtoridad na ito?" 3 
At pagsagot ay sinabi Niya sa harapan nila, "Tatanungin Ko rin 
kayo tungkol sa isang bagay at sagutin niyo Ako, 4 Ang 
paglulublob ni Juan, galing ba ito sa langit, o galing sa mga tao?" 
5 At nag-usap usap sila sa isa't isa at sinabi na, "Kung sasabihin 
natin, 'galing sa langit', sasabihin Niya, 'Eh, bakit hindi niyo siya 
pinaniwalaan? '6 Pero kung sasabihin natin, 'galing sa mga tao, 
babatuhin naman tayo ng lahat ng tao, dahil kumbinsido silang 
si Juan ay isang propeta. 7 Kaya't sinagot nila na hindi nila alam 
kung saan ito galing. 8 At sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi Ko rin 
sasabihin sa inyo sa pamamagitan ng anung awtoridad ginagawa 
Ko ang mga bagay na ito." 


[ 


71 


Talinghaga ng Ubasan: Babala sa mga Masamang 
Lider ng Simbahan 


9 Kaya't nagsimula Siyang magsalita sa harap ng mga tao 
gamit ang talinghagang ito, "May isang taong nagpatanim ng 
mga ubas, at ipinagkatiwala iyon sa mga magbubukid, tapos ay 
nangibang bansa siya ng mahabang panahon. 10 At nang 
dumating ang panahon, nagpadala siya ng alipin papunta sa mga 
magbubukid para ibigay nila rito ang mula sa ani ng ubasan. Pero 
tinambangan ito ng mga magbubukid at pinauwi nila itong 
walang kadala-dala. 11 At muli siyang nagpadala ng isa pang 
alipin, pero ito rin ay binugbog nila, matapos walang hiyain ay 
pinauwi nila itong walang kadala-dala. 12 At muli siyang 
nagpadala sa pangatlong pagkakataon. Pero sinugatan din nila 
ito atitinaboy palabas. 13 Kaya't sinabi na ng may-ari ng ubasan, 
'Ano na ang gagawin ko? Ipapadala ko na ang minamahal kong 
anak, baka sakaling kapag nakita nila siya ay magkaroon sila ng 
respeto sa kanya. 14 Pero nang makita siya ng mga magbubukid 
ay nagsalita sila sa isa't isa at sinabi, 'Ito ang tagapagmana. 
Halikayo, patayin natin siya para mapa sa atin na ang mana! '15 
At nang itaboy nila siya palabas ng ubasan, siya ay pinatay nila. 
Ano kaya ang gagawin sa kanila ng may-ari ng ubasan? 16 
Pupunta siya doon at lilipulin niya ang mga magbubukid na iyon, 
at ibibigay niya ang ubasan sa iba." At nang marinig nila /to ay 
sinabi nila, "Huwag nawa itong mangyari!" 17 At tumingin Siya sa 
kanila sabay sabi, "Kung ganun, ano itong naisulat, 4ng batong 
tinanggihan ng mga gumagawa ng gusa'i, ito ang siyang naging 
pinakamahalagang batong panulukan? '18 Sinumang malaglag sa 
ibabaw ng batong iyon ay magkakahiwa-hiwalay, pero ang 
sinumang bagsakan nito, siya ay dudurugin nito ng pinong-pino." 
19 At sinikap ng mga pangulo ng kaparian at ng mga dalubhasa 
sa Biblia na arestuhin Siya nang oras ding iyon, pero natakot sila 
sa taong bayan, dahil alam nila na patungkol sa kanila ang 
talinghagang iyon na sinabi Niya. 


Nagpadala ng mga Espiya kay Jesus ang mga Lider 
ng Simbahan 


20 At nang mapanood Siya ay nagpadala sila ng mga espiya 
na nagpapanggap na sila ay mga matutuwid, nang sa ganun ay 
mahuli nila Siya sa salita, na hahantong sa pagdala sa Kanya sa 


72 


pinakamataas na kapangyarihan at sa pamamahala ng 
gobernador. 21 At nagtanong sila sa Kanya at sinabi, "Guro, alam 
po namin na nagsasabi at nagtuturo Kayo ng tama, at wala 
kayong pinapaborang tao, sa halip ay nagtuturo sa paraan ng 
Diyos ng may katotohanan. 22 Naaayon po ba sa Batas ng Diyos 
na magbigay tayo ng buwis sa Emperador o hindi? 23 Pero nang 
malaman Niya ang kanilang pagkukunwari ay sinabi Niya sa 
kanila, "Bakit niyo ako sinusubukan? 24 Ipakita niyo sa Akin ang 
isang denario. Kaninong mukha at tatak ang nandito?" At 
pagsagot ay sinabi nila, "sa Emperador po." 25 At sinabi Niya sa 
kanila, "Samakatuwid, ibigay niyo sa Emperador ang mga bagay 
na para sa Emperador, at sa Diyos ang mga bagay na sa Diyos." 
26 At di nila Siya kayang hulihin sa salitang sinasabi Niya sa 
harapan ng mga tao, at sa pagkamangha sa sagot Niya, 
nanahimik na /ang sila. 


Doktrina Tungkol sa Pagbangon ng mga Namatay 


27 Dumating rin ang ilan sa mga Saduseo na nagtuturong 
hindi magbabangon ang mga patay. Tinanong nila Siya, 28 at 
sinabi, "Guro, si Moises po ay sumulat sa atin, 'Kung may isang 
lalaking kapatid ang mamatay na may asawa, pero namatay siya 
nang walang anak, ang lalaking kapatid nito ay dapat na 
kupkupin ang nabiyuda at magtaguyod ng binhi para sa kapatid 
niyang lalake. 29 Ngayon, mayroon pitong magkakapatid na 
lalake: at ang unang nag-asawa ay namatay nang walang anak. 
30 At kinupkop ng pangalawa ang nabiyuda at ito ay namatay na 
walang anak. 31 At kinupkop siya ng pangatlo, at pare-parehas 
rin ang nangyari hanggang sa ika-7. At namatay sila na walang 
naiwang mga anak. 32 At sa bandang huli, namatay rin ang babae. 
33 Sa pagbangon ng mga patay, sino ngayon sa kanila ang 
magiging asawa niya, kung ang pito ay naging asawa niya?" 34 
At pagsagot ay sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang mga anak ng 
mundong ito ay nagpapakasal, at ibinibigay para makasal. 35 Pero 
silang mga naturingang karapat-dapat na magkamit sa mundong 
iyon, at ng pagbangon mula sa mga patay, ay di na 
nagpapakasal o ibinibigay para makasal 36 dahil hindi na sila 
mamamatay. Kaparehas na kasi nila ang mga anghel at sila ay 
mga anak ng Diyos dahi/ sila ay mga anak ng pagbangon mula 
sa mga patay. 37 Tungkol naman sa pagbangon ng mga patay, 
maski na si Moises ay ipinakita nang kaharap ang mababang 


73 


puno, kung paano niya tinawag ang Panginoon: ang Diyos ni 
Abrahan, at ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. 38 At hindi 
Siya Diyos ng mga patay, kundi ng mga nabubuhay, dahil ang 
lahat ay sa Kanya nabubuhay. 39 Sumagot din ang ilan sa mga 
dalubhasa sa Biblia at sinabi nila, "Guro, maganda po ang sinabi 
Niyo." 40 At hindi na sila nagtangkang magtanong pa sa Kanya 
ng kahit ano. 41 Kaya't sinabi Niya sa kanila, "Paano nila 
ipaliwanag 'Ang Kristo ay anak ni David. 42 at ang sinasabi mismo 
ni David sa aklat ng mga Awit, 'Sinabi ng Panginoon sa 
Panginoon ko, 'Maupo Ka sa kanan Ko #43 hanggang sa gawin 
Kong tuntungan ng mga paa Mo ang mga kaaway Mo? '44 
Samakatuwid ay tinatawag Siya ni David na Panginoon. Ngayon, 
paanong naging anak Siya nito?" 


Mag-Ingat sa Mga Salbahing Mangangaral 


45 At habang nakikinig ang lahat ng tao, sinabi Niya sa mga 
alagad Niya, 46 Mag-ingat kayo mula sa mga dalubhasa sa Biblia 
na mahilig maglakad suot ang magagarang damit, at gustong- 
gusto ang mga parangal sa gitna ng mga pampublikong 
pagpupulong, at ang mga espesyal na upuan sa loob ng mga 
simbahan, at ang mga upuan para sa mga panauhing pandangal 
sa gitna ng mga handaan. 47 Sila ang mga umuubos sa 
kabuhayan ng mga balo, at nagdarasal ng pagkahaba-haba 
bilang palabas. Tatanggapin nila ang mas mabigat na 
kaparusahan. 


Ang Balong Nagbigay ng Masaganang Handog sa 
Harap ng Diyos 


1 At pagtingala ay nakita Niya ang mga 
) 1 mayayaman na naglalagay ng mga handog nila sa 

loob ng kabang-yaman. 2 At nakita Niya rin ang 

isang mahirap na balong naglalagay doon ng 
dalawang salaping barya, 3 At sinabi Niya, "Sinasabi Ko sa inyo 
ang totoo, na ang mahirap na balong ito ay naglagay ng mas 
malaking halaga kaysa sa kanilang lahat, 4 Dahil lahat sila'y 
naghulog sa gitna ng mga handog ng Diyos mula sa rnga 
salaping sumobra sa kanila, pero siya, sa kabila ng kahirapan 
niya, ay hinulog ang lahat ng kabuhayan na pinanghahawakan 
niya." 


74 


5 At habang ang ilan ay nagsasalita patungkol sa templo, 
kung paano ito napapalamutian ng magagandang bato at mga 
handog, ay sinabi Niya, 


Mga Mangyayari sa Hinaharap 


6 "Patungkol sa mga bagay na ito na nakikita niyo, darating 
ang mga araw kung saan walang matitirang batong nakapatong 
sa bato na hindi guguho" 7 At nagtanong sila sa Kanya at sinabi, 
"Guro, kailan po kaya mangyayari ang mga ito? At ano po ang 
senyales na malapit na pong mangyari ang mga ito?" 8 At sinabi 
Niya, "Maging mapanuri kayo para di kayo malinlang. Dahil 
maraming (darating na gagamitin ang pangalan Ko na 
magsasabing, 'Ako ang Kristo' at, 'Dumating na ang panahon! ' 
Kaya naman huwag niyong hayaang mapasunod nila kayo. 9 Pero 
kapag nakarinig kayo ng mga digmaan at mga kaguluhan, huwag 
kayong matakot. Dahil dapat munang mangyari ang mga ito, 
pero ang katapusan ay di pa agad darating. 10 Sa puntong iyon 
ay sinabi Niya sa kanila, "Makikipaglaban ang isang bansa laban 
sa ibang bansa, at kaharian laban sa kaharian. 11 Bukod pa rito 
magkakaroon ng malalakas na lindol sa iba't ibang lugar, at 
kakulangan sa pagkain, pati na mga salot, di lang yan kundi mga 
nakakatakot na kaganapan, at magkakaroon ng mga 
nakakamanghang mga senyales mula sa kalangitan. 


Darating Ang Mga Pag-Uusig 


12 At bago mangyari ang mga ito lahat kayo ay dadakipin nila, 
at uusigin para bitbitin sa loob ng mga simbahan, at mga 
bilangguan na hahantong sa harapan ng mga hari at mga 
gobernador alang-alang sa pangalan Ko. 13 Pero ito'y magbibigay 
sa inyo ng pagkakataon para magbigay ng testimonya. 14 Kaya 
naman, ikundisyon niyo na ang mga kalooban niyo na huwag 
paghahandaan ang sasabihing depensa 15 dahil bibigayan Ko 
kayo ng bibig at karunungan na di kayang pabulaanan o 
kontrahin ng lahat ng mga kumakalaban sa inyo. 16 At tatraydorin 
kayo maski ng /nyong mga magulang, at mga kapatid, pati na 
mga kamag-anak at mga kaibigan. At ang i/an sa inyo ay 
mapapatay. 17 At kamumuhian kayo ng lahat dahil sa pangalan 
Ko. 18 Pero isa mang buhok mula sa ulo niyo ay hinding-hindi 


75 


mapapahamak. 19 Panghawakan niyo ang inyong mga kaluluwa 
sa pamamagitan ng katatagan ninyo. 20 At kapag nakita niyo na 
ang Jerusalem na napapaligiran ng mga sundalo, sa puntong 
iyon, alam niyo na nalalapit na ang pagkawasak nito. 


Panahon ng Paghihiganti ng Diyos 


21 Kaya't umalis na dapat ang mga nasa loob ng Judea 
papunta sa kabundukan, at iyong mga nasa sentro nito ay dapat 
nang maglabasan. Ang mga nasa karatig-lalawigan naman ay 
huwag nang pumasok papunta rito. 22 Dahil ang mga ito ay 
panahon ng paghihiganti, para matupad ang lahat ng mga 
naisulat. 23 Pero kawawa ang mga nagdadalang tao at ang mga 
nagpapasuso sa mga araw na iyon, dahil magkakaroon ng 
napakatinding kahirapan sa ibabaw ng kalupaan, at matiniding 
galit laban sa mga taong ito. 24 At sila ay mapapabagsak sa talim 
ng espada, at dadalhing bihag papunta sa lahat ng mga bansa. 
At ang Jerusalem ay madudurog sa ilalim ng mga dayuhang 
bansa hanggang sa matapos ang itinakdang panahon sa mga 
dayuhang bansa. 25 At magkakaroon ng mga senyales sa araw at 
sa buwan, pati na sa mga bituwin: at sa ibabaw ng daigidig, 
kapighatian na may kasamang kalituhan ng mga bansa kasabay 
ng pag-aalboroto ng karagatan at ng alon. 26 Masisiraan ng loob 
ang mga tao dahil sa takot at sa panonood sa mga nangyayari 
sa buong mundo: dahil ang kapangyarihan sa kalangitan ay 
mayayanig. 


Pagbabalik ng Anak ng Tao 


27 At sa puntong iyon ay makikita nila ang Anak ng Tao na 
dumarating sa gitna ng alapaap nang may kapangyarihan at 
matinding kaluwalhatian. 28 Ngayon, kapag nagsimula nang 
mangyari ang mga ito, tumayo na kayo, at iangat niyo ang mga 
ulo niyo, dahil nalalapit na ang kaligtasan niyo. 29 At nagsabi Siya 
ng talinghaga sa kanila, "Pagmasdan niyo ang puno ng igos at 
lahat ng mga puno. 3? Kapag ang mga ito ay sumibol na, 
makikita't malalaman niyo sa inyong mga sarili na ang tag-init ay 
malapit na. 31 Kaya't tulad din nito kayo, kapag nakita niyong 
nangyayari na ang mga bagay na ito, dapat niyong malaman na 
ang Kaharian ng Diyos ay malapit na. 32 Sinasabi Ko sa inyo ang 
totoo, na hinding hindi lilipas ang henerasyong ito hangga't di 


76 


nagaganap ang lahat. 33 Ang langit at ang lupa ay maglalaho, 
pero ang mga salita Ko ay hinding hindi maglalaho. 


Magbantay Kayo 


34 Pero bantayan niyong mabuti ang inyong mga sarili baka 
sa anumang panahon ang inyong mga puso ay matangay ng 
katakawan, at paglalasing, at mga alalahanin sa buhay, at 
dumating na lang sa harap niyo ang araw na iyon ng di inaasahan. 
35 Dahil tulad sa patibong ay darating ito sa lahat ng naninirahan 
sa ibabaw ng buong daigdig. 36 Kaya't magbantay kayo sa bawat 
pagkakataon habang nananalangin, para maituring kayong 
karapat-dapat na makatakas sa lahat ng mga bagay na malapit 
nang mangyari, at makatayo sa harap ng Anak ng Tao." 37 At sa 
araw ay nagtuturo Siya sa loob ng templo, pero sa gabi ay 
lumalabas at nagpapalipas Siya ng gabi sa gitna ng bundok na 
kung tawagin ay Olibo. 38 At ang lahat ng tao ay maagang 
dumudulog sa Kanya sa loob ng templo para pakinggan Siya. 


Sinaniban si Judas ni Satanas 


1 Ngayon, parating na ang pista ng Tinapay na 

) ) walang Lebadura na kung tawagin ay Paskua. 2 
Samantala, ang mga pinunong pari at ang mga 

dalubhasa sa Biblia ay nag-iisip ng paraan kung 

paano nila Siya ililigpit, dahil natatakot sila sa taong bayan. 3 At 
sumanib si Satanas sa loob ni Judas na kung tawagin ay Iskariote 
na siyang kabilang sa labindalawa. 4 At pag-alis ay kinausap niya 
ang mga pinunong pari at ang mga mahistrado kung anung 
paraan Siya maipagkakanulo sa kanila. 5 At sila'y nagdiwang at 
sumang-ayon na bibigyan siya ng pera. 6 Kaya't nangako siya, at 
naghanap na siya ng pagkakataon na ipagkanulo Siya sa kanila 
na malayo sa mga tao. 7 At dumating na ang araw ng Tinapay na 
Walang Lebadura, kung kailan ang kordero ng Paskua ay 
kinakailangang patayin. 8 Kaya't inutusan Niya sina Pedro at Juan 
sabay sinabi, "Pag-alis niyo ay ihanda niyo ang ating Paskua para 
sa ating pagsasalo." 9 At sinabi nila sa Kanya, "Saan Niyo po kami 
gustong maghanda?" 10 At sinabi Niya sa kanila, "Makinig kayo, 
pagkapasok niyo sa gitna ng lungsod ay makakasalubong niyo 
ang isang lalaking may bitbit na isang bangang tubig. Sundan 
niyo siya sa loob ng bahay kung saan siya papasok. 11 At 


77 


sasabihin niyo sa may-ari ng bahay, 'Pinasasabi po ng Guro sa 
inyo, 'Nasaan ang kuwarto kung saan Ako kakain ng Paskua 
kasama ang mga alagad Ko? '12 At ipapakita niya sa inyo ang 
isang malaking kuwarto sa itaas na may mga kagamitan na. 
Doon kayo maghanda." 


Itinatag ni Kristo ang Bagong Tipan 


13 At pag-alis ay natagpuan nila kung paano Niya sinabi sa 
kanila at naghanda sila para sa Paskua. 14 At nang dumating ang 
takdang oras, naupo Siya sa hapag-kainan at ang 12 apostol 
kasama Niya. 15 At sinabi Niya sa kanila, "Labis Kong hinangad 
na kumain nitong Paskua kasama kayo bago Ko maghirap. 16 
Dahil sinasabi Ko sa inyo na hinding hindi nako kailanman kakain 
mula dito, hanggang sa matupad ito sa gitna ng Kaharian ng 
Diyos. 17 At pagkuha sa baso, nagpasalamat Siya at sinabi, 
"Kunin niyo ito, at ipamahagi sa bawat isa sa inyo. 18 Dahil 
sinasabi Ko sa inyo na hinding-hindi na Ako iinom pa mula sa 
bunga ng ubasan hanggang sa dumating ang Kaharian ng Diyos. 
19 At pagkakuha sa tinapay, nagpasalamat Siya, pinagpira-piraso 
iyon, at ibinigay sa kanila habang sinasabi, "Ito ang katawan Ko 
na inaalay Ko para sa inyo. Gawin niyo ito bilang ala-ala Ko." 20 
Ganoon din ang sinabi Niya sa baso pagkatapos ng hapunan, "Ito 
ang baso ng bagong testamento gamit ang Aking dugo na 
ibinubuhos para sa inyo. 21 Pero tignan niyo, ang kamay ng 
magkakanulo sa Akin ay kasama Ko sa harap ng lamesa. 22 At 
totoong papanaw ang Anak ng Tao ayon sa naitakda, pero lagot 
ang taong iyon na tutulong na madakip Siya!" 23 At nagsimula 
silang magtanong sa isa't isa kung sino ba sa kanila ang siyang 
magtatangkang gumawa nito. 


Ang Pinuno ay Hindi Hari kundi Lingkod 


24 At nagkaroon din ng pagtatalo sa kalagitnaan nila tungko/ 
sa kung sino sa kanilang palagay ang pinakadakila. 25 Pero sinabi 
Niya sa kanila, "Ang mga hari ng mga paganong bansa ay 
sapilitan silang pinasusunod, at ang mga naghahari sa kanila ay 
tinatawag na mga Kagalang-galang. 26 Pero hindi kayo ganito, 
kundi ang mas nakatatanda sa inyo ay maging tulad sa mas bata, 
at ang namumuno ay matulad sa nagsisilbi. 27 Dahil sino ba ang 
mas dakila, ang nakaupo sa hapag-kainan o ang nagsisilbi? Hindi 


78 


ba't ang makaupo sa hapag-kainan? Pero Ako ay nasa 
kalagitnaan niyo na tulad sa isang nagsisilbi. 28 Ngayon, kayo ang 
mga nanatili sa tabi Ko sa gitna ng mga pagsubok Ko. 29 At dahi/ 
dito, itinatalaga Ko ang Kaharian sa inyo, kung paano ito 
itinalaga ng Ama Ko sa Akin, 30 nang sa ganun kayo'y makakain 
at kayo'y makainom sa harapan ng hapag-kainan Ko sa gitna ng 
Kaharian Ko, at maupo kayo sa mga trono habang 
pinamumunuan ang 12 tribo ng Israel. 


Pinahayag ni Jesus ang Pagtalikod ni Simon 


31 At sinabi ng Panginoon, "Simon, Simon, pagmasdan mo, 
hiniling ka ni Satanas para salain ka tulad ng ginagawa sa trigo. 
32 Pero nanalangin Ako para sa iyo, para hindi bumigay ang 
pananalig mo. At kapag balik mo, palakasin mo ang mga kapatid 
mo. 33 Pero sinabi nito sa Kanya, "Panginoon, handa po akong 
sumama sa Inyo kahit pa sa bilangguan, at sa kamatayan!" 34 At 
sinabi Niya, "Sinasabi Ko sa iyo, Pedro, hinding-hindi titilaok ang 
manok ngayong araw, hangga't hindi mo tatlong beses na 
naipagkakailang kilala mo Ako." 35 Sinabi pa Niya sa kanila, 
"Noong pinahayo Ko kayo na walang pitaka at baonan, at walang 
baong sapatos, nagkulang ba kayo sa kahit ano?" At sumagot 
sila, "Hindi po." 36 Kaya't sinabi Niya sa kanila, "Pero ngayon, ang 
may pitaka ay dalhin ito, ganun din sa baonan, at ang walang 
patalim, ibenta niya ang balabal niya at bumili ng isa. 37 Dahil 
sinasabi Ko sa inyo na itong naisulat ay dapat pang mangyari sa 
Akin, 'At Siya'y itinuring na tulad sa mga kriminal. 'Dahil ang mga 
bagay na patungkol sa Akin ay may katapusan rin. 38 At sinabi 
nila, "Panginoon, tignan Niyo, ito po ang dalawang kutsilyo." 
Kaya't sinabi Niya sa kanila, "Sapat na iyan." 


Nagpunta si Jesus sa Bundok ng Olibo para 
Manalangin 


39 At paglabas ay nagpunta Siya, ayon sa nakagawian, sa 
gitna ng Bundok ng Olibo: at sumunod din sa Kanya ang mga 
alagad Niya. 40 At pagdating sa lugar na iyon ay sinabi Niya sa 
kanila, "Manalangin kayo nang di kayo malagay sa gitna ng 
tukso." 41 At Siya ay lumayo sa kanila ng halos kasing layo pagka 
naghagis ng maliit na bato. At nang makahanap ng lugar ay 
lumuhod at nanalangin Siya 42 habang sinasabi, "Ama, kung 


79 


gugustuhin Niyo po na kunin itong baso mula sa Akin: gayun 
man, hindi ang kagustuhan Ko, kundi ang sa Inyo ang 
mangyari." 43 At may nagpakitang angel sa Kanya mula sa langit 
na pinapalakas Siya. 44 Kaya't sa gitna ng pakikibaka, nanalangin 
Siya ng mas matindi at ang pawis Niya ay naging para nang 
malalaking patak ng dugo na nalalaglag sa ibabaw ng lupa. 45 At 
pagtayo mula sa pananalangin, ay nagpunta Siya sa tabi ng mga 
alagad at natagpuan Niya silang natutulog dala ng lungkot. 46 At 
sinabi Niya sa kanila, "Bakit kayo natutulog? Bumangon kayo't 
manalangin para hindi kayo malagay sa gitna ng tukso." 


Ang Halik ni Judas 


47 Pero habang nagsasalita pa Siya, biglang may dumating na 
isang grupo ng mga kalalakihan at ang isa sa 12 na tinatawag 
na Judas ang nangunguna sa kanila. At lumapit ito kay Jesus 
para halikan Siya. 48 Pero nagsalita sa kanya si Jesus, "Judas, 
ipinagkakanulo mo ba ang Anak ng Tao sa pamamagitan ng 
halik?" 49 At nang makita ng mga nakapaligid sa Kanya ang 
susunod na mangyayari, sinabi nila sa Kanya, "Panginoon, 
lalaban na po ba kami gamit ang patalim?" 50 At tinaga ng isa sa 
kanila ang alipin ng pangulo ng kaparian, at natanggal ang 
kanang taynga nito. 51 At pagsagot ni Jesus ay sinabi Niya, 
"Hanggang dyan na lang kayo!" At nang hawakan ang taynga ng 
lalake ay pinagaling Niya ito. 52 At sinabi ni Jesus sa harap ng 
mga dumating na pinunong pari, at mga pinuno ng templo, at 
mga punong-lingkod na laban sa Kanya, "Pumunta ba kayo dito 
na parang lalaban sa isang magnanakaw na may dala pa kayong 
mga patalim at mga batuta? 53 Noong Ako ay kasama niyo araw- 
araw sa loob ng templo, hindi niyo man lang inunat ang inyong 
mga kamay laban sa Akin. Pero ngayon ang oras niyo, at ang 
paghahari ng kadiliman. 


Itinatwa ni Pedro ang Panginoon 


54 At pagdakip sa Kanya ay inakay nila at dinala nila Siya sa 
loob ng bahay ng pangulo ng kaparian. Pero si Pedro ay 
sumusunod mula sa kalayuan. 55 At pagkasindi ng apoy sa 
kalagitnaan ng korte at pagka-upo nilang lahat, naupo rin si 
Pedro sa kalagitnaan nila. 56 Pero may isang batang babae na 
nakita siyang nakaupo malapit sa ilawan. At pagkatitig sa kanya 


80 


ay sinabi nito, "Ang isang ito ay nakasama rin Niya!" 57 Pero 
itinanggi Siya nito sabay sabi, "Ate, hindi ko Siya kilala." 58 At 
pagkaraan ng ilang sandali ay may isa pang nakakita sa kanya 
at sinabi, "Ikaw rin ay kasamahan nila!" Pero sinabi ni Pedro, 
"Pre, hindi ko sila kasamahan." 59 At pagkalipas ng halos isang 
oras, may isa pang nagkumpirma sabay sabi, "Totoo nga, ang 
isa ring ito ay kasama Niya dahil Galilenyo din siya." 60 At sinabi 
ni Pedro, "Pre, hindi ko alam ang sinasabi mo." At habang 
nagsasalita pa siya ay biglang tumilaok ang manok. 61 At 
paglingon ng Panginoon ay tumingin Siya kay Pedro, at naalala 
ni Pedro ang salita ng Panginoon sa paraan na sinabi Niya dito 
na, "Bago tumilaok ang manok ay tatlong beses mo Akong 
ipagkakaila." 62 At humagulgol si Pedro habang lumalabas mula 
roon. 


Pinahirapan at Hinatulan Nila si Jesus 


63 At ang mga lalaking may hawak kay Jesus ay inaasar Siya 
habang sinusuntok. 64 At matapos siyang piringan ay 
pinagsusuntok nila ang mukha Niya, at tinatanong pa nila Siya. 
Sabi nila, "Hulaan Mo nga, sino ang sumuntok sa Iyo?" 65 At 
marami pang ibang klaseng panlalapastangan ang sinasabi nila 
sa Kanya. 66 At pagsikat ng araw ay nagtipon-tipon ang mga 
matatandang pinuno ng bayan, pati ang mga pinunong pari, at 
mga dalubhasa sa Biblia. At dinala nila Siya sa gitna ng hukuman 
nila at sinabi nila, 67 "Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin Mo sa 
amin." At sinabi Niya sa kanila, "Kahit pa sabihin Ko sa inyo, 
hinding -hindi rin kayo maniniwala. 68 At kung tatanungin Ko kayo, 
hinding-hindi niyo rin naman Ako sasagutin o palalayain. 69 Mula 
ngayon, ang Anak ng Tao ay mauupo sa kanang puwesto ng 
kapangyarihan ng Diyos." 70 At sinabi nilang lahat, "Kung ganoon, 
Ikaw nga ang Anak ng Diyos?" At sinabi Niya sa harapan nila, 
"Kayo ang nagsasabi na Ako nga." 71 Kaya't sinabi nila, "Ano pang 
testimoniya ang kailangan nating panghawakan, ngayong 
narinig na natin mula sa sariling bibig Niya?" 


81 


Naghain Sila kay Pilato ng Kasong Rebelyon Laban 
Kay Jesus 


1 At pagtayo ng buong grupo nila ay dinala na Siya 
s) sa harapan ni Pilato. 2 At sinimulan nilang akusahan 

Siya. Sabi nila, "Natuklasan namin na nililihis ng 

taong ito ang bansa, at ipinagbabawal na magbigay 
ng buwis sa Emperador na sinasabing Siya mismo ang Kristo na 
isang hari!" 3 Kaya't tinanong Siya ni Pilato. Sabi niya, "Ikaw nga 
ba ang hari ng mga Judio?" At Siya'y sumagot sa kanya na 
nagsabing, "Ikaw na ang nagsasabi." 4 At sinabi ni Pilato sa harap 
ng mga pinunong pari at sa mga tao, "Wala akong makitang 
kasalanan sa taong ito." 5 Pero lalo lang silang nagpumilit. Sinabi 
nila na sa pamamagitan ng Kanyang katuruan ay pinag-aalsa 
Niya ang mga tao sa lahat ng panig ng Judea: nag-umpisa Siya 
mula sa Galilee hanggang sa umabot dito. 6 Pero nang marinig ni 
Pilato ang Galilee, tinanong niya kung ang taong ito ay Galilenyo. 
7 At nang malaman nito na Siya'y nasa ilalim ng pamamahala ni 
Herodes, pinadala Siya mito kay “Herodes, na siyang 
kasalukuyang naroon din sa Jerusalem nang mga panahon na 
iyon. 


Naging Magkaibigan si Herodes at Pilato 


8 At sobrang tuwa ni Herodes nang makita si Jesus. Matagal 
na kasi nitong gustong makita Siya, dahil sa maraming bagay na 
naririnig nito tungkol sa Kanya. Bukod pa rito, umaasa itong 
makakita ng ilang himala na nangyayari sa pamamagitan Niya. 9 
At nagtanong ito sa Kanya gamit ang maraming pangungusap, 
pero wala Siyang isinagot dito. 10 At tumayo ang mga pinunong 
pari, at ang mga dalubhasa sa Biblia, sabay bato ng matitinding 
akusasyon sa Kanya. 11 Kaya naman binalewala at hinamak /ang 
Siya ni Herodes kasama ang mga sundalo nito. Matapos Siyang 
damitan ng magarang damit ay ibinalik Siya nito kay Pilato. 12 At 
naging kaibigan ang turingan nina Pilato at ni Herodes sa isa't 
isa nang araw ding iyon. Noon kasi ay nasa gitna sila ng 
matinding alitan sa isa't isa. 


82 


Gustong Palayain ni Pilato si Jesus 


13 At nang ipatawag ni Pilato ang mga pinunong pari at ang 
mga lider ng bayan, pati na ang taong bayan, 14 sinabi niya 
harapan nila, "Dinala ninyo ang taong ito sa akin tulad ng isang 
naguudyok sa mga tao ng rebelyon. Kaya't tignan n/yo, matapos 
ko Siyang siyasatin sa harap niyo ay wala akong nakitang sala sa 
taong ito patungkol sa akusasyong ipinaparatang niyo sa Kanya. 
15 Wala, kahit pa si Herodes dahil iniugnay ko rin kayo sa kanya. 
Pero tignan niyo, wala sa ginawa Niya ang karapat-dapat sa 
parusang kamatayan. 16 Kaya't matapos ko Siyang parusahan ay 
palalayain ko na Siya. 17 Kinakailangan din kasisiyang magpalaya 
para sa kanila ng isang bilanggo alinsunod sa Pista. 18 Kaya't 
nagsigawan sila ng sabay-sabay habang sinasabing, "Iligpit mo 
na ang taong iyan at pakawalan mo para sa amin si Barabbas!" 
19 Ang taong ito ay itinapon sa loob ng bilangguan dahil sa 
pagkakasangkot sa isang rebelyong nangyari sa gitna ng lungsod 
at sa salang pagpatay. 20 Sa kabila nito, muli silang kinausap ni 
Pilato sa kagustuhan niyang palayain si Jesus. 21! Pero 
nagsisigawan sila habang sinasabi, "Ipako mo sa krus! Ipako mo 
Siya sa krus!" 22 At sinabi niya sa kanila sa pangatlong 
pagkakataon, "Bakit, ano bang kasamaan ang ginawa Nito? Wala 
akong nakitang kasalanan sa Kanya para sa hatol na kamatayan. 
Kaya't matapos na pahirapan ay palalayain ko na Siya. 


Sinunod ni Pilato ang Mga Tao Hindi ang Kanyang 
Sariling Konsensya 


23 Pero nagpumilit pa rin sila gamit ang malalakas na sigaw, 
humihiling na maipapako Siya sa krus. At nanaig ang mga boses 
nila at ng mga pinunong pari. 24 At nagbigay ng sentensya si 
Pilato na gawin ang kahilingan nila. 25 At pinalaya niya para sa 
kanila ang hinihiling nila, iyong itinapon sa loob ng bilangguan 
dahil sa rebelyon at pamamaslang, at isinuko niya si Jesus sa 
kanilang kagustuhan. 26 At habang inaakay nila Siya ay 
sinunggaban ni/a si Simon na isang taga Cyrene na kararating 
lang mula sa bukid. Ipinatong nila ang krus sa kanya para 
buhatin, habang sumusunod kay Jesus. 27 At nagsunuran sa 
Kanya ang napakaraming tao, pati ang mga kababaihan na 
nagdadalamhati rin at nag-iiyakan para sa Kanya. 28 Pero 
paglingon sa kanila ni Jesus ay sinabi Niya, "Mga babaing anak 


83 


ng Jerusalem, huwag kayong umiyak para sa Akin, kundi umiyak 
kayo para sa inyong mga sarili, at para sa inyong mga anak. 29 
Dahil tignan niyo, darating ang mga araw na kung saan ay 
sasabihin nila, 'Mapapalad ang mga baog, at ang mga 
sinapupunang di nakapagdalang-tao, pati na ang mga dibdib na 
di nakapagpasuso. 30 Sa panahong iyon ay magsisimula silang 
magsabi sa mga bundok, 'Bagsakan niyo kami! 'at sa mga burol, 
"Tabunan niyo kami! 31 Dahil kung ginagawa nila ang mga bagay 
na ito sa berdeng puno, ano pa ang mangyayari sa tuyo? 


Ipinako Nila si Jesus Kasama ang Dalawang Kriminal 


32 At mayroon ding dalawa pang kalalakihan, mga kriminal, 
na kasama Niyang inaakay para ipako. 33 At nang dumating sila 
sa lugar na kung tawagin ay Bungo, doon nila Siya ipinako at 
ang mga kriminal - ang isa ay sa kanan, ang isa naman ay sa 
kaliwa, 34 at sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin Niyo po sila dahil 
hindi nila alam ang kanilang ginagawa." At nang mapaghiwalay 
nila ang Kanyang mga damit ay nagpalabunutan sila, 35 at ang 
mga tao ay nakatayong nanonood. Samantala, nagtatawanan 
naman ang mga lider na kasama nila. Sabi nila, "Iniligtas Niya 
ang iba, iligtas Niya ang kanyang sarili kung Siya nga talaga ang 
Kristo, ang hinirang ng Diyos!" 36 Bukod pa rito ay inaasar din 
Siya ng mga pulis na lumalapit at nagbibigay sa Kanya ng suka. 
37 At sabi nila, "Kung Ikaw nga ang Hari ng mga Judio, iligtas Mo 
ang iyong sarili." 38 At mayroon ding markang nakasulat sa itaas 
Niya sa mga letrang Griego at Latin, pati na sa Hebreo: "Ito ang 
Hari ng mga Judio." 39 Pero ang isa sa mga kriminal na ibinitin 
doon ay dinakdakan Siya. Sabi nito, "Kung Ikaw nga ang Kristo, 
iligtas Mo ang Iyong sarili pati na rin kami." 40 Pero pagsagot ng 
isa ay sinaway siya nito sabay sabi ng, "Hindi ka ba natatakot sa 
Diyos, yamang nakikita mo na nasa ilalim ka ng parehas na hatol? 
41 At totoong nararapat /ang sa atin ito, dahil tinatanggap /ang 
natin ang kabayaran sa ating mga ginawa, pero ito, wala Siyang 
ginawang mali." 42 At sinabi Niya kay Jesus, "Panginoon, 
alalahanin Niyo po ako pagdating Niyo sa loob ng kaharian Niyo. 
43 At sinabi sa kanya ni Jesus, "Sinasabi ko sa iyo ang totoo, 
ngayong araw na ito ay makakasama kita sa loob ng Paraiso." 


84 


Napunit ang Tabing ng Templo 


44 At magtatanghaliang tapat na nang Oras na iyon, pero 
naging madilim sa buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon. 
45 At nagdilim ang araw, at napunit sa gitna ang tabing ng templo, 
46 at sumigaw ng pagkalakas-lakas si Jesus, habang sinasabi, 
"Ama, inihahabilin Ko na po ang espiritu Ko sa Inyong mga 
kamay." At matapos sabihin ang mga ito, nalagutan na Siya ng 
hininga. 47 Ngayon, nang makita ng opisyal ng kapulisan ang 
nangyari, pinuri niya ang Diyos habang sinasabing, "Totoo ngang 
matuwid ang taong ito!" 48 At ang lahat ng mga taong nagkatipon 
sa harap ng mga pangyayaring ito, matapos makita ang mga 
bagay na naganap, ay nagsiuwian nang sinusuntok ang kanilang 
mga dibdib. 49 At lahat ng mga kakilala Niya na nakatayo sa 
malayo at mga kababaihan na sumunod sa Kanya mula pa sa 
Galilee ay nanonood sa mga bagay na ito. 


Hiniling ni Joseng Taga Arimatea kay Pilato ang 
Katawan ni Jesus 


50 At kapansin-pansin ang isang mama na nagngangalang 
Jose na isang senador. Siya ay isang mabuti at matuwid na tao 
51 (Hindi siya sumangayon sa plano at sa gawain nila.) na mula 
sa Arimatea, isang lungsod ng mga Judio, at ito ring taong ito ay 
tumatanggap sa Kaharian ng Diyos. 52 Nagpunta siya kay Pilato 
para hingin ang katawan ni Jesus, 53 at pagkababa dito ay binalot 
niya ito ng telang lino, at inilagay ito sa loob ng libingang inukit 
mula sa bato, kung saan ay wala pang ibang nailibing. 54 At ito 
ang Araw ng Paghahanda, bukod pa rito ang Araw ng 
Pamamahinga ay magsisimula na. 55 At sumunod rin ang mga 
kababaihan na pumunta sa Kanya mula pa sa Galilee. Nakita nila 
ang libingan at kung paano ibinaba ang katawan Niya. 56 At 
pagbalik ay naghanda sila ng mga pabango at mga pamahid na 
langis at saka nagpahinga sa Araw ng Pamamahinga ayon sa 
Kautusan. 


85 


Nabuhay ang Panginoong Jesus 


1 At sa unang araw ng linggo, madaling araw pa 
s3 lamang, ay dumating na sila sa harap ng libingan 

dala-dala ang mga pabango na hinanda nila at may 

ilan pa silang kasama. 2 At natagpuan nilang 

naigulong na ang pintuang bato mula sa libingan. 3 
At pagpasok nila roon, hindi nila natagpuan ang katawan ng 
Panginoong Jesus! 4 At nangyari nga habang sila'y gulong-gulo 
tungkol sa bagay na ito na biglang may dalawang kalalakihan na 
tumayo sa tabi nila suot ang makinang na mga danit, 5 at sila ay 
natakot. At matapos nilang dumapa sa lupa ay sinabi ng mga ito 
sa kanila, "Bakit niyo hinahanap ang nabubuhay sa gitna ng mga 
patay? 6 Wala na Siya rito, kundi bumangon na Siya! Alalahanin 
niyo kung ano ang sinabi Niya sa inyo noong nandoon pa kayo 
sa Galilee. 7 Ganito ang sabi Niya, "Ang Anak ng Tao ay 
kailangang dalhin sa mga kamay ng mga taong makasalanan, at 
maipako sa krus, pagtapos ay magbangon sa ikatlong araw." 8 At 
naalala nila ang mga salita Niya, 9 Kaya't pagbalik mula sa 
libingan ay ibinalita nila ang lahat ng ito sa 11 at sa lahat ng iba 
pa. 10 At iyon ay sina Maria na taga Magdala, at Joanna, pati na 
si Maria na ina ni Tyago, at ang iba pang kasama nila na nagsabi 
ng mga bagay na ito sa mga apostol. 


Nagpakita ang Panginoon sa Dalawang Alagad 


11 Pero ang pagkukuwento ng mga ito ay nagmukhang haka- 
haka /ang sa harapan nila, kaya naman di sila naniwala sa mga 
ito. 12 Pero tumayo si Pedro attumakbo siya papunta sa libingan. 
At pagsilip niya roon ay nakita niya ang mga linong damit na 
nakalatag mag-isa, at umuwi siya na namamangha dahi/ sa 
nangyari. 13 At nang araw ding iyon, dalawa sa kanilang 
kasamahan ay nagpunta sa isang barangay na ang pangalan ay 
Emmaus, halos pitong milya ang layo mula sa Jerusalem. 14 At 
nagkukuwentuhan sila sa isa't isa tungkol sa lahat ng mga bagay 
na nangyari. 15 At nangyari na habang sila nga ay nag-uusap at 
nagtatanungan, na si Jesus mismo ay lumapit at sinamahan sila. 
16 Pero ang mga mata nila ay napipigilan para di ni/a Siya 
makilala. 17 At sinabi Niya sa kanila, "Ano ha itong mga paksa na 
inyong tinatalakay sa isa't isa habang naglalakad kayo, at bakit 


86 


kayo malungkot?" 18 At pagsagot ng isa sa kanila na 
nagngangalang Cleopas ay sinabi nito sa Kanya, "Kayo lang po 
yata ang nag-iisang dayuhan sa Jerusalem na di nakaalam ng 
mga bagay na nangyari doon nitong mga nakalipas na araw?" 19 
At sinabi Niya sa kanila, "Anung mga bagay?" Kaya't sinabi nila 
sa Kanya, "Ang tungkol sa lalaking Jesus na Nazareno, na naging 
propeta - makapangyarihan sa gawa at salita sa harapan ng 
Diyos at sa buong bayan, 20 at kung paanong ipinahuli Siya ng 
mga pinunong pari, at ng mga lider namin para Siya'y hatulan 
ng kamatayan at ipako sa krus. 21 At umaasa na kami na Siya na 
iyon na magliligtas sa Israel. Pero sa kabila ng lahat ng ito, 
lumipas na ngayon ang ikatlong araw mula nang mangyari ang 
mga ito. 22 At ito pa, ginulat kami ng ilan sa mga kababaihang 
mula sa amin na maagang pumunta sa tabi ng libingan, 23 hindi 
kasi nila natagpuan ang katawan Niya. Pagbalik nila ay sinabing 
nakakita rin sila ng pangitain ng mga anghel na nagsabing Siya 
ay buhay. 24 Kaya't nagpunta ang ilan sa mga kasamahan namin 
doon sa libingan at nakita nila tulad rin sa sinabi ng mga 
kababaihan, pero di nila Siya nakita. 


Binuksan ng Panginoon ang Kanilang mga Mata 


25 At sinabi Niya sa kanila, "Hay, mga mahihinang umunawa 
at mababagal ang pusong magtiwala sa lahat ng mga sinabi ng 
mga propeta! 26 Hindi bat kailangang maranasan ng Kristo ang 
mga ito, at pumasok sa kaluwalhatian Niya? 27 At ipinaliwanag 
Niya sa kanila, simula kay Moises at mula sa lahat ng mga 
propeta, ang lahat ng mga bagay sa loob ng Biblia na patungkol 
sa Kanya. 28 Ngayon, malapit na sila sa barangay kung saan sila 
papunta, pero Siya ay mukhang malayo pa ang pupuntahan. 29 
At pinigilan nila Siya sabay sabi, "Manatili ka muna kasama namin 
dahil pagabi na, at patapos na ang araw." At tumuloy nga Siya 
para samahan sila. 30 At nangyari nang maupo Siya para kumain 
kasama nila, kinuha Niya ang tinapay, pinagpala at pagkahati rito 
ay ipinamahagi Niya sa kanila. 31 At nabuksan ang kanilang mga 
mata, at nakilala nila kung sino Siya. Pero bigla Siyang naglaho 
mula sa kanilang paningin. 32 Kaya't sinabi nila sa isa't isa, "Hindi 
ba 'tnag-aapoy ang puso natin sa ating kalooban habang Siya ay 
nagsasalita sa atin sa gitna ng daan, at habang ipinaliliwanag 
Niya sa atin ang Biblia? 33 Kaya't tumayo si/a nang oras ding iyon, 
bumalik sila sa Jerusalem, at natagpuan nilang nagkakatipon ang 

87 


11 at ang mga kasamahan nila. 34 Sinabi nila na ang Panginoon 
ay totoong nagbangon at nagpakita kay Simon! 35 Kaya't sinabi 
nila ang mga bagay na nangyari sa gitna ng daan, at kung paano 
nila Siya nakilala sa kalagitnaan ng paghahati ng tinapay. 


Nagpakita ang Panginoon sa mga Alagad 


36 At habang sinasabi nila ang mga bagay na ito, si Jesus 
mismo ay tumayo sa kanilang kalagitnaan at sinabi Niya sa kanila, 
"Kapayapaan sa inyo!" 37 Pero nagulat at natakot sila. Inakala 
nila na nakakita sila ng espiritu. 38 At sinabi Niya sa kanila, "Bakit 
kayo balisa? At anung dahilan bakit naglilitawan ang mga 
katanungan sa inyong mga puso? 39 Tignan niyo ang mga kamay 
Ko pati na mga paa Ko, dahil Ako ito. Hawakan niyo Ako at 
malalaman niyo, dahil ang espiritu ay walang laman at mga buto 
gaya ng nakikita niyo na mayroon Ako." 40 At pagkasabi Wiya ng 
ganito ay pinakita Niya sa kanila ang mga kamay at ang mga paa 
Niya. 41 Dahil di pa rin sila makapaniwala dala ng kanilang tuwa 
at pagtataka, sinabi Niya sa kanila, "Mayroon ba kayong 
anumang makakain dito?" 42 At inabutan nila Siya ng kapirasong 
inihaw na isda at kumuha ng galing sa bahay ng bubuyog. 43 At 
pagkaabot ay kumain Siya sa harapan nila. 


Mga Huling Tagubilin ni Kristo sa mga Alagad at Pag- 
akyat Niya sa Langit 


44 At sinabi Niya sa kanila, "Ito ang mga salitang sinabi Ko sa 
inyo, noong kasama niyo pa Ako, na dapat na matupad ang lahat 
ng mga bagay na nasulat patungkol sa Akin sa Batas ni Moises, 
at ng mga Propeta, pati na ang mga Awit. 45 Magmula noon ay 
binuksan Niya ang kanilang isipan para maintindihan ang Biblia. 
46 At sinabi Niya sa kanila na, "Ganito ang naisulat, at sa ganitong 
paraan kailangang magdusa ang Kristo at bumangon mula sa 
mga patay sa ikatlong araw. 47 At para maiproklama sa bisa ng 
pangalan Niya ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan 
sa lahat ng mga bansa simula sa Jerusalem. 48 At kayo ay mga 
saksi sa mga bagay na ito. 49 At, tignan niyo, ipinapadala Ko ang 
pangako ng Ama Ko na bababa sa inyo, pero manatili kayo sa 
loob ng lungsod ng Jerusalem hanggang sa madamitan nito kayo 
ng kapangyarihan galing sa kaitaasan. 50 At inakay Niya sila 
palabas hanggang sa Betanya at pagtaas ng mga kamay Niya ay 


88 


pinagpala Niya sila. 51 At nangyari na habang pinagpapala Niya 
sila ay humiwalay Siya mula sa kanila at dinala na Siya papunta 
sa langit. 52 At sila, matapos na sambahin Siya, ay bumalik sa 
loob ng Jerusalem ng may matinding kagalakan, 53 at lagi silang 
nasa loob ng templo na nagpupuri at nagbibigay-lugod sa Diyos. 
Amen. 


-wakas- 


89 


Personal na Panalangin 


Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong 
dakilang pag-ibig sa akin. Inalay Niyo po ang Inyong buhay para 
sa aking kaligtasan. Ang buhay ko ay mula po sa Inyo pati na ang 
lahat ng mga biyayang tinatamasa ko sa araw-araw: pamilya, mga 
kaibigan, aking hanap -buhay at mga ari-arian. Salamat po na 
Kayo po'y dumating sa lupa upang ipakita sa amin ang liwanag 
ng buhay. Salamat po sa Iyong mga Salita na nagdulot sa akin na 
maunawaan ang katotohanan. Salamat po na nais pa Ninyo 
akong pagpalain di lamang sa buhay na ito kundi sa buhay na 
darating. Salamat po na sa kabila ng lahat ng problema ng buhay, 
ako po'y may pag-asa dahil sa Inyong magandang plano sa akin. 
Nais ko pong makilala Kayo at ang inyong plano sa aking buhay. 
Nais ko pong sumunod sa Inyo dahil po Kayo ang tunay na Diyos 
at Tagapagligtas ng aking buhay. Turuan Nyo po akong 
magmahal, manalig at sumunod araw-araw. Patawad po, 
Panginoon sa aking mga pagkakamali. Tinatanggap ko po ang 
Inyong kapatawaran sa aking mga kasalanan. Pagpalain N'yo pa 
po ang aking buhay. Amen. 


Pangwakas na Salita 


Kaibigan, naway napagpala ka sa iyong binasa. Kung may 
kumento ka o katanungan tungkol sa iyong mga nabasa, kung 
nais mo pang makilala ang Panginoong Jesus o di kaya'y may iba 
ka pang personal na katanungan. Huwag mahiyang sumulat sa 
email na ito: malayangbiblia2@gmail.ccom o (di kaya'y 
tumawag/mag-text sa mga numerong ito: 0917-715-0777, at 
0999-996-5100. Ang serbisyong ito ay totoo at walang bayad. 
Pagpalain ka ng Diyos! 


[eTo) 


Ang Kaharian ng Kalangitan by Ang Malayang Biblia is licensed under 


https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 


Based on a work at https://github.com/openbibles/Malayang-Biblia- 


Translation. 


Permissions beyond the scope of this license may be obtained by 
contacting malayangbiblia@gmail.com 


This work is brought to you by: 


HOUSE 
or CHRIST 
FELLOWSHIP 


Also available on Android Devices just go to: 


https://mysword.info/ 


For more info visit our website at 
https://malayangbiblia.wixsite.com/free 


91 


92 


